Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Bakit matagumpay at hindi magagapi 
ang Bagong Hukbong Bayan at paano 
makasusulong ang digmang bayan tungo 
sa bago at mas mataas na antas 


Espesyal na Isyu 
Marso 29, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Mensahe ng Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 
Marso 29, 2007 


a okasyon ng ika-38 anibersaryo ng pagtatatag 
S ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), kami sa Ko- 

mite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) ay nagpupugay sa mga Pulang kumander at 
mandirigma ng BHB sa kanilang matatag na pani- 
nindigan, pagpupunyagi, mga sakripsyo at mga 4 
tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka. Iniuu- N 


a 


kol namin ang pinakamataas na parangal sa mga Ra 
rebolusyonaryong martir at lahat ng kasamang nag- r 
alay ng buong buhay nila sa rebolusyonaryong layu- Nagp P 


NY 


ning maglingkod sa sambayanang Pilipino. bed 
Pinagtitibay natin ngayong araw 3 

ang panibagong kapasyahang isu- 
long ang demokratikong rebolusyon 
ng sambayanang Pilipino sa pamu- 
muno ng uring manggagawa at 
ng Partido nito laban sa im- 
peryalismong US at lokal na 
mga 7” snagsasamantalang 
uring malalaking kumpra- 
dor at panginoong maylu- 
pa. Determinado tayong 
kamtin ang ganap na ta- 
gumpay sa pamamagitan 
ng matagalang digmang |, 
bayan na hahantong sa fw? 

pagbagsak ng kontra-re- Ko 
bolusyonarong estado at 
pagtatatag ng demokrati- 
kong estadong bayan. Ang | 4 
Bagong Hukbong Bayan f 

ang pangunahing sandata 


A 
A 

Fi 

IP 


ng Partido at mamamayan sa armadong rebolusyon. 
Masaya nating ipinagdiriwang ang mga natipong 
tagumpay ng BHB mula nang itatag ito noong Marso 
29, 1969. Ikinagagalak natin ang taun-taong mga ta- 
gumpay ng BHB laban sa patakarang todo-gera ng re- 
himeng Arroyo sa kumpas ng US. Nabigo at nagapi ng 
BHB ang Oplan Bantay Laya I sa loob ng limang taon 
(2002-2006) at nasa proseso ito ng pagdudulot ng 
mas marami pang pamatay na dagok laban sa Oplan 
Bantay Laya II, na sinimulan ng kaaway pagpasok ng 
taong ito. Pero nagyayabang pa rin ang pinakamata- 
taas na upisyal ng rehimeng Arroyo at ng pwersang 

militar at pulis na madudurog nila kundi man 
mapawawalang-silbi ang BHB bago umalis sa 
pwesto si Arroyo sa 2010. 

Bilang tugon sa mga duwag na atake at 
kayabangan ng kaaway, ilahad natin kung 
bakit nagtatagumpay at di malulu- 
pig ang BHB sa konteksto ng 
divo. obhetibong sitwasyon at 
j pag-unlad ng mga suheti- 
"WY bong pwersa ng rebolu- 

4 syon. Pagkatapos ay tutu- 
kuyin natin ang mga bul- 
nerabilidad at mahihinang 
bahagi ng naghaharing 
sistema at ipakikita kung 
paano natin kokonsentra- 
han ang mga ito ng mga 
opensibang pampulitika 
at militar upang lalong 
pahinain, ihiwalay at du- 
rugin ang kaaway at isu- 
long ang digmang bayan 
tungo sa bago at mas ma- 
taas na antas. 


I. Bakit nagtatagumpay at di magagapi 


ang BHB? 


i mapasusubaliang katotohanan sa kasaysayan na ang BHB ay luma- 

ki mula sa 60 Pulang mandirigma na mayroon lamang siyam na rip- 
leng awtomatik at 26 na mahihinang armas sa ikalawang distrito ng pru- 
binsya ng Tarlac noong 1969 tungong ilang libong kalalakihan at kaba- 
baihang may mga ripleng awomatik at iba pang malalakas na armas na 
nakakalat sa buong bansa. Katumbas sila ng ilang dibisyon at rehimyen- 
to, ilampung batalyon at kumpanya at ilandaang platun o daan-daang is- 
kwad sa buong bansa. Nakapakat sila sa mahigit 120 larangang gerilya 
na sumasaklaw sa makabuluhang bahagi ng 70 prubinsya, 800 bayan o 


10,000 sa 40,000 baryo sa Pilipinas. 


Tinangka ng rehimeng Marcos 
na udlutin ang paglakas ng BHB 
noong mga taong 1969-1972, ga- 
mit ang mga task force na laking- 
dibisyon sa bawat rehiyong may lu- 
militaw na mga iskwad at sandaha- 
tang yunit pampropaganda ng 
BHB. Umabot pa ito sa pagdedekla- 
ra ng batas militar noong 1972 at 
pagpapataw sa sambayanang Pili- 
pino ng 14 na taong pasistang dik- 
tadura hanggang 1986. Pumatay 
ito ng ilampung libong mamama- 
yan, iligal na nagpiit at nanortyur 
ng ilandaang libo at pwersahang 
nagpalikas ng limang milyong ma- 
mamayan mula sa kanilang mga ta- 
hanan at sakahan. Subalit lumaki 
ang BHB dahil mismo sa labis na 
pang-aapi at pagsasamantala sa 
ilalim ng pasistang diktadurang 
Marcos. 

Nalampasan at napangibaba- 
wan ng BHB ang ipinangalanda- 
kang mga kampanya ng panunupil 
na inilunsad ng mga rehimeng hu- 
malili kay Marcos, kabilang ang 
mga kampanya ng low-intensity 
conflict at estratehiyang low-inten- 
sity democracy ng rehimeng Aquino 
sa kumpas ng US. Animo'y nagta- 
gumpay ang Lambat Bitag I, II at 
III noong dekada 1980 pero dahil 
lamang iyon sa malulubhang pag- 
kakamali ng mga ayaw magwastong 
“Kaliwang” oportunista na sumu- 
ong sa adbenturismo, sumira sa re- 
bolusyonarong baseng masa at 
nagsagawa ng mga kriminal na pa- 


2 


nunugis para pagtakpan ang kani- 
lang mga pagkakamali, gayundin 
ng mga Kanang oportunista na 
naghangad na wakasan ang dig- 
mang bayan at pumaloob sa reak- 
syunaryong gubyerno, at nagtang- 
kang magpalaganap 
ng Gorbachovismo, 
populismo, repor- 
mismo at liberalismo 
sa loob ng Partido. 
Subalit nanaig ang 
mga proletaryong re- 
bolusyonaryo sa Par- 
tido at inilunsad ni- 
la ang Ikawalang Da- 
kilang Kilusang Pag- 
wawasto upang tu- 
kuyin, punahin, 
itakwil at iwasto ang malalaking 
kamalian, muling pagtibayin ang 
mga saligang rebolusyonaryong 
prinsipyo at muling pasiglahin ang 
Partido at ang buong rebolusyonar- 
yong kilusan. 

Sa buong kasaysayan ng sam- 
bayanang Pilipino, ang BHB na ang 
naging pinakamalaki at pinakama- 
lakas nilang hukbo. Nahigitan nito 
ang lakas na inabot ng rebolusyo- 
naryong hukbong Pilipino noong 
lumang demokratikong rebolusyon 
laban sa kolonyalismong Espanyol 
at noong digma laban sa imperya- 
lismong US pagpasok ng ika-20 sig- 
lo. Nahigitan na rin ng BHB ang la- 
wak at lakas na inabot ng Hukbong 
Bayan Laban sa Hapon (Hukbala- 
hap) noong Ikalawang Digmaang 


Pandaigdig at ng sumunod na Huk- 
bong Mapagpalaya ng Bayan, na 
naigupo ng kaaway noong ma- 
agang bahagi ng dekada 1950. 

Sa direksyon at impluwensya 
ng imperyalismong US, laluna ng 
patakarang pandaigdigang gera ng 
rehimeng Bush laban sa terorismo, 
ipinatupad ng rehimeng Arroyo ang 
patakarang todo-gera at inilunsad 
ang Oplan Bantay Laya na may dek- 
laradong layuning durugin ang BHB 
at ang buong rebolusyonaryong ki- 
lusan. Nakakalimutan kapwa ng 
mga imperyalista at ng rehimeng 
Arroyo na ang rehimeng Marcos ay 
14 na taong nagpataw ng pasis- 
tang diktadura noong maliit pa ang 
rebolusyonaryong kilusan at noong 
mas malaki pa ang pautang at ayu- 
dang militar na na- 
kukuha ng rehimen 
mula sa US kapalit 
ng pananatili ng 
mga base militar, at 
napalaki pa ng rehi- 
men ang mga papet 
na pwersang militar 
mula 60,000 tu- 
ngong mahigit 
200,000 tropa, bu- 
kod pa sa lokal na 
pulisya at paramili- 
tar. Sa kabila ng lahat ng ito, hin- 
di nadurog ng rehimeng Marcos ang 
baguhang rebolusyonaryong kilu- 
san at bumagsak ang diktadura no- 
ong 1986 dulot ng mga hambalos 
ng hukbong bayan, ng rebolusyo- 
naryong kilusang masa at ng mala- 
wak na oposisyong ligal. 

Nahaharap ngayon ang rehi- 
meng Arroyo sa di hamak na mas 
malaki at mas malakas na BHB at 
sa isang kumprehensibong rebolu- 
syonaryong kilusang masa na mas 
mayaman ang karanasan at mas 
matalas ang kasanayan sa iba't 
ibang anyo ng pakikibaka. Wala 
nang iniuunlad at sumasahol pa 
ang mga pwersang militar at pulis 
ng rehimen sa usapin ng bilang at 
kakayahan ng mga tauhan, pagsa- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


sanay at kagamitan, sa kabila ng 
ipinagyayabang na lumalaking ayu- 
dang militar at pagsasanay na ibi- 
nibigay ng mga pwersang militar 
ng US. Ang layunin noon ng Bantay 
Laya I ay ikonsentra ang mga pwer- 
sang militar at mga makilos na yu- 
nit ng pulisya sa 600 barangay sa 
anim na rehiyon sa bawat takdang 
panahon upang hanapin at durugin 
ang BHB at pagkatapos ay tumuloy 
sa 600 uling barangay para sa ga- 
yunding layunin. Pero 300 lamang 
sa 40,000 barangay ang kaya ni- 
lang saklawin sa isang takdang pa- 
nahon. Mas masahol ang kahihinat- 
nan ng Bantay Laya II dahil sa gi- 
nagawa nitong militarisasyon at 
terorismo sa mga komunidad kapwa 
sa kanayunan at kalunsuran at sa 
pagsulot nito sa tungkulin ng puli- 
sya at mga sibilyang upisyal sa 
ngalan ng “kaunlaran.” 

Hindi paborable sa rehimeng 
Arroyo ang obhetibong kalagayan 
sa daigdig. Sa kabilang banda, pa- 
borable naman ito sa rebolusyonar- 
yong kilusan. Ang krisis ng panda- 
igdigang sistemang kapitalista ay 
mabilis na pinalalim at pinalala ng 
tinaguriang pangmalayang pamili- 
hang patakaran ng “globalisasyong 
neoliberal.” Inakala ng US at iba 
pang tagagawa ng patakarang im- 
peryalista na ito ang solusyon sa 
suliranin ng stagflation! na isinisi- 
si sa pakikialam ng estado sa ilalim 
ng pang-ekonomyang patakarang 
Keynesian. Bumilis ang konsentra- 
syon at sentralisasyon ng kapital 
sa US at ilan pang bansa at human- 
tong ito sa pandaigdigang depre- 
syong pangunahing tumama sa 
mga atrasadong bansa. Sila ang pi- 
nakamalubhang nagdurusa sa pa- 
pasahol na permanenteng krisis ng 
sobrang produksyon, tagibang na 
kalakalan at labis na pasaning 
utang. Ang ilusyon ng paglago ng 


ekonomya sa mga imperyalistang 
bansa at sa ilan pang ekonomya tu- 
lad ng China at India ay likha ng 
simpleng labas-masok ng pinansya. 
Subalit makikita sa tunay na eko- 
nomyang pandaigdig ang palagiang 
pag-iral ng malawakang disemple- 
yo, lumalaking mga depisit at di- 
mabayarang mga utang. 

Pinalala pa ng rehimeng Bush 
ang krisis ng pandaigdigang siste- 
mang kapitalista sa 
pagtatangka nitong 
itulak ang produk- 
syong industriyal at 
demand ng mga kon- 
syumer mula nang 
pumutok ang bula 
ng high-tech noong 
2000 sa pamamagi- 
tan ng pagpapaibayo 
ng produksyong pan- 
digma at paghikayat 
ng 535775 konsumerismo 
batay sa pondong inutang sa labas 
ng bansa at mula sa bula ng priba- 
dong pabahay (labis na pagpapala- 
ki ng halaga ng mga pribadong ba- 
hay bilang kolateral sa mga pang- 
konsumong pangungutang). Ang 
mga atake noong 9/11 ay naging 
tuntungan ng pinaghalong “Keyne- 
sianismong militar” at “globalisa- 
syong neoliberal” ni Bush. Subalit 
may hangganan din ang produk- 
syong pandigma, pag-aangkat ng 
mga produktong pangkonsumo at 
konsumerismong nakasalalay sa 
utang at sobrang pagpepresyo sa 
mga sapi at real estate. Hindi nilu- 
lutas kundi pinalalala pa nga nito 
ang krisis ng sobrang produksyon 
at ang labis na pagbanat at ispeku- 
lasyon sa pinansya. 

Sa ngalan ng anti-terorismo 
mula pa noong 9/11, ang US ay 
nang-upat ng isteryang pandigma, 
nagtulak ng panunupil at pasismo 
sa buong mundo at naglunsad ng 


1 Ang stagflation ay kalagayang pang-ekonomya na kinatatangian ng magkakasa- 
bay na pag-iral ng mabagal na paglago, pagtaas ng mga presyo at mataas na dis- 


empleyo. 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


interbensyong militar at mga ge- 
rang agresyon. Ngunit ang natu- 
rang mga gerang agresyon na nag- 
layong umangkin ng mga mapagku- 
kunan at linya ng suplay ng langis 
ay nagsadlak sa US sa kumunoy sa 
Iraq. Ang alyansang US-NATO sa Af- 
ghanistan ay nahaharap din sa ma- 
tinding paglaban ng nagpapaniba- 
gong-siglang Taliban. Dahil sa ar- 
madong paglaban ng mamamayan 
sa Iraq at Afghanis- 
tan, wala nang ma- 
kuhang ganansya 
ang US sa agresyon 
nito at nagdudulot 
na ito ng mabibigat 
na pasanin sa usa- 
pin ng kaswalti, 
kapwa yaong mga 
namatay at nasuga- 
tan, at pagkawala 
ng rekursong pampi- 
nansya na umaabot 
na sa ilandaang bilyong dolyar. 

Pinahina ng US ang sarili at 
mga alyado nito sa sobrang pagka- 
banat sa Middle East at Central 
Asia. Sa loob mismo ng mga rehi- 
yong ito, lumalawak at tumitindi 
ang paglaban sa US at mga alyado 
nito. Magiting na nilalabanan ng 
mamamayan ng Palestine at Leba- 
non ang kumbinasyon ng imperya- 
lismong US at Zionismong Israeli. 
Pinangunahan naman ng China, 
Russia at mga kanugnog na bansa 
ang Shanghai Cooperation Organi- 
zation para sa kooperasyong pang- 
ekonomya at kolektibong seguridad 
na labas sa kontrol ng US. 

May lumalakas na agos ng mga 
digmang bayan sa South Asia, lalu- 
na sa India. Partikular sa Nepal, pi- 
namumunuan ng partidong Maoista 
ang mamamayan at nagsisikap 
itong magtayo ng isang demokrati- 
kong republika bilang bunga ng 
digmang bayan. Sa East Asia, nala- 
lantad ang mga kahinaan ng US. 
Ginagamit nito ang murang pagga- 
wa sa China para sa mga inilalabas 
na operasyon ng mga kumpanyang 


3 


multinasyunal subalit ang China at 
Japan naman ang inaasahan nitong 
bumili ng mga bono ng gubyernong 
US at tumustos sa mga inaangkat 
na pangkonsumo. Matagumpay na 
nakokontra ng mamamayang Ko- 
rean at ng Democratic People's Re- 
public of Korea ang imperyalis- 
mong US at naihapag nila ang ma- 
katarungan nilang mga kahilingan. 
Kinailangan nitong hilingin ang tu- 
long ng China upang muling buha- 
yin ang six-party talks.2 Sa Pilipi- 
nas, patuloy ang sambayanang Pi- 
lipino sa pagsusulong ng digmang 
bayan at pagpapakita na hindi sila 
mapipigil ng interbensyong militar 
ng US. Sa katunayan, taun-tao'y 
nalalantad ang kabiguan ng mga 
pwersang militar ng US na wasakin 
ang maliit na bandidong grupong 
Abu Sayyaf man lamang. 

Sa Latin America, lumalakas sa 
hanay ng mamamayan ang anti-im- 
peryalistang tunguhin. Nakasakay 
sa agos na ito ang mga gubyerno 
ng Cuba, Venezuela at Bolivia. Ti- 
nututulan nila ang mga dikta ng 
US. Sinisikap nilang isulong ang 
pagsasabansa ng ekonomya at ang 
pagpapalawak ng empleyo at serbi- 
syong panlipunan. Samantala, may 
ilang partido at organisasyong 
naghahandang maglunsad ng rebo- 
lusyonaryong armadong pakikiba- 
ka. Sa Africa, patuloy na nagdurusa 
ang mamamayan sa malubhang kri- 
sis pang-ekonomya at pampulitika 
at nagpupunyagi silang labanan 
ang imperyalismo at neokolonyalis- 
mo. May panlipunan at pampuliti- 
kang ligalig sa ilang bansa sa 
Africa. Ang gayong mga kundisyon 
ay mainam para sa paglitaw at pag- 
lakas ng mga rebolusyonaryong 
pwersa. Gumagawa ang China at 


Russia ng mga diplomatikong ini- 
syatiba sa kontinenteng ito habang 
masyadong abala ang US sa Iraq. 

Di hamak na mas masahol kaysa 
kailanman ang krisis ng malakolo- 
nyal at malapyudal na naghaharing 
sistema sa Pilipinas. Sa pagtalima 
sa patakarang “globalisasyong neo- 
liberal” ng US, itinulak ng rehi- 
meng Arroyo ang de- 
nasyunalisasyon, li- 
beralisasyon, priba- 
tisasyon at deregu- 
lasyon ng ekonomya 
ng Pilipinas sa kapa- 
kinabangan ng mga 
dayuhang monopol- 
yong interes sa pa- 
mumuhunan, kala- 
kalan at pinansya. 
Tuluy-tuloy nitong 
isinusuko ang pam- 
pulitika at pang-ekonomyang sobe- 
ranya ng mamamayan at isinusu- 
basta ang pambansang soberanya. 
Tinangka nitong baguhin ang kons- 
titusyong 1987 upang pahintulu- 
tan ang mga dayuhang korporasyon 
na magmay-ari ng 100% sa anu- 
mang negosyo. Pinipigilan ng mga 
kumpanya at bangkong multina- 
syunal ang pambansang industriya- 
lisasyon at reporma sa lupa. Anang 
mga maka-imperyalista, hindi maa- 
aring payagan ang mga ito dahil 
pakikialam daw ito ng estado at ta- 
liwas sa “malayang pamilihan.” 

Sa gayon napalalim at napalala 
pa ng rehimeng Arroyo ang pagka- 
atrasado ng ekonomya sa Pilipinas, 
ang tagibang na kalakalan at ang 
pagsalig nito sa panlabas na 
utang. Walang awat na dinadam- 
bong ng mga monopolyong kum- 
panyang dayuhan ang bansa sa pa- 
mamagitan ng malayang pasok ng 


2 Ang six-party talks ay serye ng mga negosasyon sa pagitan ng Democrat- 
ic People's Republic of Korea (North Korea), Republic of Korea (South Ko- 
rea), China, US, Russia at Japan na nagsimula noong 2003. Layunin ng US 
sa pag-uusap ang pagpapatigil sa programang nukleyar ng North Korea. 
Iginigiit naman ng North Korea sa negosasyon na lubayan na ng US ang 


pagbabanta at panggigipit sa bansa. 


4 


mapagsamantalang kapital at sob- 
rang produkto. Lalo pang pinasalig 
ng rehimeng Arroyo ang ekonomya 
ng Pilipinas sa pagluluwas ng mga 
hilaw na materyales at mga mang- 
gagawa (kalakha'y kababaihan) at 
sa muling pag-eeksport ng mga 
malamanupakturang mababa ang 
dagdag-halaga. Sobra ang suplay 
sa pandaigdigang 
pamilihan ng natu- 
rang mga produk- 
tong ineeksport at 
naibebenta nang 
mas maramihan sa 
mas mababang pre- 
syo. Binabaha na- 
man ang bansa ng 
mga yaring produkto 
ng manupaktura at 
agrikultura ng ibang 
bansa dahil sa ma- 
syadong pinababa o gabaryang 
mga taripa at dahil sa laganap na 
ismagling. Lumalaki nang lumalaki 
ang depisit sa kalakalan at badyet. 

Gayunman, ang ilusyon ng lu- 
malagong ekonomya ay nalilikha 
taun-taon ng papalaking gastos ng 
gubyerno at pagkonsumo ng iilang 
mayaman at maykaya. Napadadaloy 
ang pinansya sa pamamagitan ng 
dagdag na pampublikong pangu- 
ngutang sa loob at labas ng bansa 
at nitong huli, sa pamamagitan ng 
paniningil ng dagdag na buwis pa- 
ra mapunan ang lumalaking depisit 
sa kalakan at badyet at mabayaran 
ang nagpatung-patong na pagka- 
kautang. Natural, sinusunggaban 
din ng rehimeng Arroyo ang dayu- 
hang salaping kinikita ng mga kon- 
traktwal na manggagawa sa iba- 
yong dagat para sa konsumo at iba 
pang layuning di produktibo. Lalo 
pa nitong binangkrap at inilugmok 
ang tunay na ekonomya ng Pilipi- 
nas at sinasagad na nito ngayon 
ang pangungutang at pagdaragdag 
ng buwis sa kalagayang lugmok 
ang ekonomya. Sa kalagayang ito, 
hindi na magagawa ng rehimen na 
palakihin at sapat na tustusan ang 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


reaksyunaryong hukbo at pulisya 
nang hindi pinalalala ang pang- 
ekonomya at panlipunang krisis. 

Napakalaki at nagpapatung-pa- 
tong ang disempleyo dahil sa ga- 
nap na kabiguang magpatupad ng 
patakaran ng pambansang industri- 
yalisasyon at reporma sa lupa na 
makapagpapalago ng kapital at 
makalilikha ng empleyo. Bagsak at 
lumiliit pa ang kita, laluna ng ma- 
sang anakpawis na mga manggaga- 
wa at magsasaka. Samantala'y tu- 
mataas naman ang presyo ng mga 
batayang bilihin at serbisyo. Wa- 
lang kasinlubha ang kagutuman. Sa 
partihan ng badyet, pinakamataas 
ang prayoridad ng rehimen sa pag- 
babayad ng utang, gastusing mili- 
tar at mga pang-imprastrukturang 
proyektong batbat ng katiwalian, 
habang kinakaltasan naman ang 
badyet sa edukasyon, kalusugan at 
pampublikong pabahay. Ang im- 
prastruktura sa kanayunan ay tu- 
luy-tuloy na nabubulok, habang 
gumagawa ng mga pakitang-taong 
proyektong pang-imprastruktura 
pangunahin na sa mga lunsod at 
mga lugar na panturista. Ang pa- 
ngakong magpaunlad ng mga “sup- 
er-region” sa pamamagitan ng mga 
proyektong pang-imprastruktura ay 
hindi pangako ng pag-unlad kundi 
oportunidad para sa korapsyon ng 
naghaharing pangkating Arroyo. Sa 
ilalim ni Arroyo, ang papet na gub- 
yerno ay tinukoy na pinakatiwali sa 
buong Asia, at isa sa mga pinakati- 
wali sa buong mundo. 

Laganap at malubha ang dis- 
kuntentong panlipunan sa hanay 
ng masang anakpawis at maging sa 
mga gitnang saray ng lipunan. Gu- 
magamit ang rehimeng Arroyo ng 
sukdulang dahas para supilin ang 
mga welga ng manggagawa at mga 
ligal na kilos protesta ng malawak 
na masa ng sambayanan. Umabot 
ito sa sukdulang magdeklara ng ba- 
tas militar na may manipis na ba- 
latkayo at nag-iimbento ito ng mga 
kaso laban sa malawak na nagkaka- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


isang prente ng mga ligal na pwer- 
sang oposisyon. Sa ilalim ng Oplan 
Bantay Laya, nagpakat ito ng mala- 
laking pwersang militar at mga ma- 
kilos na yunit ng pulisya sa mga hi- 
nihinalang larangang gerilya ng 
BHB upang magmasaker, mandakip, 
magpiit at manortyur ng mga mag- 
sasaka at pambansang minorya at 
pwersahin ang marami sa kanila na 
lisanin ang kanilang mga tahanan 
at sakahan sa pamamagitan ng pa- 
nununog, panrarapido, pambobom- 
ba at panganganyon. 

Pinasaklaw nito ang Oplan Ban- 
tay Laya hanggang sa mga lunsod 
kung saan sinosona at sinasaywar 
ng militar ang mga komunidad ng 
mga manggagawa at maralita at 
ang mga paaralan laluna kung saan 
malakas ang mga progresibong gru- 
pong party-list at mga organisa- 
syong masa, nangangampanya sila 
laban sa mga partido at organisa- 
syong ito at tinutugis at ginigipit 
ang kanilang mga lider, kasapi at 
mga tagasuporta upang ipagkait sa 
kanila ang ligal at parlamentaryong 
larangan ng pakiki- 
baka. Nagsasagawa 
ito ng mga ekstrahu- 
disyal na pamamas- 
lang, pagdukot at 
panonortyur sa mga 
di armadong aktibis- 
tang ligal, kabilang 
ang mga lider ng 
mga progresibong 
grupong party-list, 
mga lider ng masang 
manggagawa, mag- 
sasaka, kababaihan at kabataan, 
mga taong-simbahan (kabilang ang 
isang obispo, maraming pari at 
pastor), mga abugado, doktor, ta- 
gapagtaguyod ng karapatang-tao 
at mga mamamahayag. Ang mga 
kahayupang ito ay ikinagagalit ng 
mamamayan sa Pilipinas at buong 
mundo. 

Ang sosyo-ekonomikong krisis 
ay nagbunsod ng malubhang pam- 
pulitikang krisis sa hanay ng mga 


reaksyunaryo ng talagang bulok na 
“matatag na republika.” Umiigting 
ang mga tunggalian sa pagitan ng 
rehimeng Arroyo at ng mga wala sa 
poder dahil sa walang rendang pag- 
papayaman at pwersahang pangu- 
ngunyapit nito sa poder. Bantog 
ang rehimen sa harap-harapang 
pagpapakatuta sa imperyalistang 
interes, garapalang korapsyon at 
paggamit ng pandaraya sa eleksyon 
at terorismong estado laban sa la- 
hat ng oposisyon at mga kritiko. 
Tinangka nitong baguhin ang kons- 
titusyong 1987 ng reaksyunaryong 
gubyerno upang makapanatili sa 
poder sa pamamagitan ng pagba- 
bago ng anyo ng gubyerno mula 
presidensyal tungong parlamentar- 
yo, at upang pasayahin ang mga 
imperyalista sa pamamagitan ng 
pagpayag na mag-ari sila ng 100% 
sa anumang negosyo at muling 
magtatag ng mga base militar sa 
teritoryo ng Pilipinas. Lalo itong 
nagiging malupit sa harap ng luma- 
lakas na paglaban ng malawak ng 
masa ng sambayanan at malawak 
na nagkakaisang 
prente. Ang kalupi- 
tan ng rehimeng Ar- 
royo ay kumuha ng 
inspirasyon sa pan- 
daigdigang gera ng 
terorismo ni Bush. 
Ang mga kontra- 
diksyon sa hanay ng 
iba't ibang reaksyu- 
naryong paksyon sa 
pulitika ay sumasak- 
law sa reaksyunar- 
yong hukbo at pulisya. Nahahati 
ang mga ito sa kung sino ang kani- 
kanilang among pulitiko at sa kani- 
kanilang interes sa pagnanakaw at 
mga sindikatong kriminal. Sa pag- 
tatangkang sapawan ang paksyu- 
nalismo at nag-iibayong mga tu- 
nguhing anti-Arroyo sa loob ng mi- 
litar, inatasan at sinulsulan ng re- 
himen ang militar at pulisya na gu- 
mawa ng mga ekstrahudisyal na pa- 
mamaslang, pagdukot, pag-atake 


5 


sa mga komunidad at iba pang 
paglabag sa karapatang-tao laban 
sa rebolusyonaryong kilusan at ma- 
mamayan. Matapos sabotahehin 
ang usapang pangkapayapaan sa 
pagitan ng National Democratic 
Front of the Philippines at ng Gub- 
yerno ng Republika ng Pilipinas 
mula noong 2001, kunwa'y nagdaos 
ang rehimeng Arroyo ng patay-sin- 
ding pakikipagnegosasyong pang- 
kapayapaan sa Moro 
Islamic Liberation 
Front (MILF) at nag- 
lulunsad ito ng pa- 
naka-nakang pagsa- 
lakay sa mga pwersa 
ng MILF. Sa paglu- 
lunsad ng mga ata- 
keng militar sa ma- 
mamayang Moro, sa 
MILF at sa hukbo ni- 
to, lalo't lalong nai- 
lalantad ng rehi- 
meng Arroyo ang pagtanggi nitong 
kilalanin ang karapatan ng mama- 
mayang Moro na magpasya sa sari- 
li at ang karapatan nila sa mga lu- 
pang ninuno. 

Desidido ang rehimeng Arroyo 
at mga loyalista nito sa militar at 
pulisya na mandaya at gumamit ng 
terorismo upang hindi makakuha 
ang oposisyon ng sapat na mga 
pwesto sa House of Representa- 
tives para ma-impeach si Arroyo at 
sa Senado para mahatulan siya. Na- 
kahanda si Arroyo at ang kanyang 
mga establisimyentong panseguri- 
dad at militar na gamitin ang kapa- 
pagtibay na Anti-Terror Law upang 
ideklarang iligal at supilin hindi la- 
mang ang mga rebolusyonaryong 
pwersa kundi pati ang mga ligal na 
progresibong pwersa at mga pwer- 
sa ng konserbatibong oposisyon. 
Nakahanda silang hadlangan ang 
pagbangon ng malawak na nagka- 
kaisang prente at ng malawak na 
masa ng sambayanan para maglun- 
sad ng mga kilos masa upang ibag- 
sak ang rehimeng Arroyo. Nag-ii- 
ngay sila ukol sa pagdurog sa PKP, 


6 


BHB at buong rebolusyonaryong ki- 
lusan bago sumapit ang 2010 
upang mailatag ang tuntungan pa- 
ra pag-ibayuhin ang terorismo ng 
estado laban sa malawak na oposi- 
syon at sa malawak na masa ng 
sambayanan. 

Balak nilang gamitin ang Anti- 
Terror Law para magpataw ng batas 
militar nang hindi ito idinedeklara 
at hindi umaayon sa konstitusyong 
1987 upang matiyak 
na makapananatili 
at makatatagal sa 
poder ang naghaha- 
ring pangkating Ar- 
royo sa pamamagi- 
tan ng pagrebisa sa 
konstitusyong 1987 
matapos ang elek- 
syong 2007. Nagpa- 
pakana si Arroyo pa- 
ra maging prime mi- 
nister siya o sinu- 
mang pipiliin niya oras na mabago 
ang anyo ng gubyerno mula presi- 
densyal tungong parlamentaryo. 
Upang magawa ito, kailangan ni- 
yang gamitin ang Anti-Terror Law 
para supilin ang mga armadong 
pwersang rebolusyonaryo at mga li- 
gal na progresibong pwersa nang 
gayo'y mapigil ang pagkabuo ng 
epektibong malawak na oposisyon, 
mapahina at magawang inutil ang 
mga pwersa ng konserbatibong 
oposisyon at ang mga relatibong 
independyenteng kritiko sa mga 
simbahan, samahang sibiko at pro- 
pesyunal, negosyo at midya at ma- 
patahimik sila sa kilabot na likha 
ng walang tigil na lansakang pagla- 
bag sa karapatang-tao. 

Gayunman, sobra ang taya ng 
rehimeng Arroyo sa kakayahan ni- 
tong igupo ang oposisyon at ang 
sambayanan. Tulad noong panahon 
ng pasistang diktadurang Marcos, 
hindi sila madudurog kundi lalo pa 
ngang maitutulak ng kasalukuyang 
rehimen ang mabilis na pagsulong 
ng rebolusyonaryong kilusan at ng 
malawak na alyansa ng mga demo- 


kratikong pwersa bunsod ng pagpa- 
pasahol nito sa saligang mapang- 
api at mapagsamantalang kalaga- 
yan ng Pilipinas. Hindi man sina- 
sadya, si Arroyo at ang kanyang 
mga upisyal militar at pulis na ang 
pinakamahuhusay na tagarekrut ng 
BHB sa pamamagitan ng pag-atake 
sa mamamayan at pagtulak sa ka- 
nila para umanib sa BHB. Sila na 
rin ang pinakamahuhusay na taga- 
hakot at tagasuplay ng BHB sa pa- 
mamagitan ng pagkuha ng armas 
sa Pentagon at pagpapalabas ng 
kanilang tropa para matambangan 
ng BHB sa mga larangang gerilya 
at mga liblib na lugar. 

Nagtatagumpay at hindi maga- 
pi ang mga rebolusyonaryong 
pwersa dahil ang malakolonyal at 
malapyudal na kalagayan sa Pilipi- 
nas ay naglalatag ng matabang lu- 
pa para lumakas at sumulong ang 
hukbong bayan at ang digmang ba- 
yan. Ang BHB ay kailangan ng sam- 
bayanang Pilipino, laluna ng mga 
manggagawa at magsasaka, hang- 
ga't sila ay inaapi at pinagsasa- 
mantalahan ng tatlong halimaw, 
ang dayuhang monopolyo kapita- 
lismo, katutubong pyudalismo at 
burukratang kapitalismo. Kung wa- 
la ang BHB, wala silang maipanla- 
laban sa kaaway. Ni wala silang 
pag-asang lumaya kung wala ang 
BHB. Batay sa obhetibong kalaga- 
yang labis na nagpapahirap sa ma- 
mamayan, lumalago at sumusulong 
ang mga suhetibong pwersa o mga 
organisadong pwersa ng rebolu- 
syon. 

Ang pamumuno ng Partido Ko- 
munista ng Pilipinas ang pinaka- 
mahalagang suhetibong salik kaya 
nagtatagumpay at hindi magapi- 
gapi ang BHB. Ang rebolusyonar- 
yong partidong ito ng proletaryado 
ay pinapatnubayan ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalapat ito 
ng Partido sa pag-aaral sa kasaysa- 
yan at kasalukuyang kalagayan ng 
Pilipinas at ng mundo. Ikinikintal 
nito sa mga kadre at kasapi ng Par- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


tido sa BHB at sa mga Pulang ku- 
mander at mandirigma ang diyalek- 
tiko-materyalistang paninindigan, 
pananaw at pamamaraan at bina- 
baka nito ang suhetibismo, mapa- 
dogmatismo man o empirisismo. 

Pinalalaganap nito ang mga sa- 
ligang teorya nina Marx, Engels, 
Lenin, Stalin at Mao hinggil sa ka- 
likasan at kasaysayan ng tao, mga 
batas ng pag-iral ng kapitalismo at 
imperyalismo: mga aspetong pang- 
ekonomya, pampulitika at pangkul- 
tura ng lipunan, estado at rebolu- 
syon; mapanirang katangian ng 
oportunismo, repormismo at rebi- 
syunismo: estratehiya at taktika ng 
bagong demokratikong rebolusyon 
sa pamamagitan ng digmang ba- 
yan; sosyalistang rebolusyon at 
konstruksyon: rebolusyong pang- 
kultura sa lipunang sosyalista at 
pangkalahatang balangkas ng ko- 
munistang hinaharap. Tinitiyak ng 
tuluy-tuloy na pagrerekrut, pag-aa- 
ral at rebolusyonaryong pagkilos 
ng mga kadre at kasapi ng Partido 
na may di madudurog na bag-as ng 
mga proletaryong rebolusyonaryo 
sa hukbong bayan at sa rebolusyo- 
naryong kilusang masa. 

Nilinaw ng Partido ang malako- 
lonyal at malapyudal na katangian 
ng lipunang Pilipino at ang katu- 
gong pangkalahatang linya ng ba- 
gong tipong pambansa-demokrati- 
kong rebolusyon. Rekisito nito ang 
pagtatayo at wastong pagtangan 
sa Partido, hukbong bayan at nag- 
kakaisang prente bilang tatlong 
makapangyarihang sandata ng re- 
bolusyong Pilipino. Ang malinaw 
na pagsapol sa katangian ng lipu- 
nang Pilipino, kasalukuyang yugto 
ng rebolusyon, mga kaibigan at ka- 
away ng rebolusyon, mga pwersa at 
mga tungkulin ng rebolusyon at so- 
syalistang perspektiba ay garantiya 
laban sa mga kamalian ng Kanan at 
Kaliwang oportunismo. 

Mapamumunuan ng Partido ang 
hukbong bayan at ang digmang ba- 
yan sa pagkakamit ng mga tagum- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


pay hangga't tumatalima ito sa 
pang-ideolohiyang linya ng Marx- 
ismo-Leninismo laban sa suhetibis- 
mo; sa pangkalahatang linya ng 
bagong demokratikong rebolusyon 
laban sa oportunismo at sa pang- 
organisayong linya ng demokrati- 
kong sentralismo laban sa burukra- 
tismo at ultrademokrasya. Sinisigu- 
ro ng Partido na ito at ang iba 
pang rebolusyonaryong pwersa ay 
hindi madudurog, sa pamamagitan 
ng pagtiyak na ang mga kadre at 
kasapi ng Partido ay hindi nalalan- 
tad sa kaaway nang hindi kaila- 
ngan at nang walang pag-iingat, 
kasabay ng tuluy-tuloy na pagpa- 
paunlad sa anti-imperyalista, anti- 
pyudal at antipasistang kilusang 
masa kung saan makapagrerekrut 
ng mga bagong kasapi ng Partido. 

Sa proseso ng digmang bayan, 
ang BHB ang pangunahing instru- 
mento para pukawin, organisahin 
at pakilusin ang masa sa kanayu- 
nan. Nagsasagawa ito ng reporma 
sa lupa upang makamit ng masang 
magsasaka ang rebo- 
lusyonaryong pagba- 
bagong 5 pang-eko- 
nomya, panlipunan 
at pampulitika at 
tupdin ang panguna- 
hing sangkap ng de- 
mokratikong rebolu- 
syon. Naglulunsad 
ito ng rebolusyonar- 
yong armadong paki- 
kibaka upang maka- 
samsam ng armas at 
iba pang rekurso mula sa kaaway at 
nang gayo'y makapagpalawak at 
makapagpalakas pa para magapi 
ang kaaway. Katulong ito ng Parti- 
do sa pag-oorganisa ng mga orga- 
no ng kapangyarihang pampulitika 
at mga samahan ng manggagawa, 
magsasaka, kababaihan, kabataan, 
mga bata at aktibistang pangkultu- 
ra. Pinangungunahan nito ang mga 
kampanyang masa para sa pag-oor- 
ganisa ng sarili, edukasyong publi- 
ko, reporma sa lupa, produksyon, 


kalusugan at kalinisan, depensa at 
panloob na seguridad, pag-areglo 
ng mga alitan, palaro at mga pang- 
kulturang aktibidad. 

Ang saligang alyansa ng uring 
manggagawa at magsasaka ang pi- 
nakamatibay na pundasyon ng 
pambansang nagkakaisang prente 
para sa armadong pakikibaka at, 
kung tutuusin, sa lahat ng iba 
pang bagay. Sa antipyudal na nag- 
kakaisang prente, ang Partido ay 
dapat sumalig pangunahin sa mga 
maralitang magsasaka at mangga- 
gawang bukid. Dapat nitong kabi- 
gin ang mga panggitnang magsasa- 
ka at nyutralisahin ang mayaya- 
mang magsasaka. Dapat nitong sa- 
mantalahin ang pagkakahati-hati 
ng mga panginoong maylupa upang 
pahinain at durugin ang kapangya- 
rihan ng mga despotikong pangi- 
noong maylupa. Makakasumpong 
tayo ng iba't ibang pagkakagrupo 
at iba't ibang antas ng pampuliti- 
kang kamalayan sa hanay ng mga 
manggagawa at magsasaka. Tung- 
kulin nating maki- 
pagkaisa sa kanila 
at itaas ang antas 
ng kanilang kamala- 
yan at organisasyon 
alinsunod sa kani- 
lang interes sa kag- 
yat na mga kalaga- 
yan at sa pangmata- 
galan. 

Dapat kabigin ng 
alyansang mangga- 
gawa-magsasaka 
ang petiburgesyang lunsod upang 
mabuo ang progresibong alyansa. 
Makakabig naman ng progresibong 
alyansa ang pambansang burgesya 
upang mabuo ang patriyotikong al- 
yansa laban sa imperyalismo, pyu- 
dalismo at burukrata kapitalismo. 
Mapasasaklaw pa ang nagkakaisang 
prente para makasama ang mga di 
maaasahan at mabubuway na alya- 
do mula sa mga uring reaksyunaryo 
upang mapabilis ang pagbubukod 
at paggapi sa pinakamasahol na re- 


7 


aksyunaryong paksyong nasa poder o ang paksyong 
pinakasunud-sunuran sa imperyalismo. Mapalalakas 
ang progresibo, patriyotiko at malawak na mabuway 
na alyansa para sa mga ligal na anyo ng pakikibaka 
kung sa simula pa lamang ay may mala- 
kas na alyansang manggagawa-magsasa- 
ka na gumagana sa digmang bayan. 
Kung tama ang linya ng Partido, pa- 
tuloy na lalakas at magkakamit ng mga 
tagumpay ang BHB. Ngunit may mga 
pagkakamaling maaaring lumitaw sanhi 
ng mga paglihis sa linya. Gayon ang 
ikinagapi ng lumang pinagsanib na Par- 
tido Komunista at Sosyalista noong ma- 
agang bahagi ng dekada 1950. Kinaila- 
ngang ilunsad ng Partido ang Unang Da- 
kilang Kilusang Pagwawasto upang humalaw ng mga 
aral at muling itatag ang Partido Komunista ng Pilipi- 
nas. May malulubha ring pagkakamali sa loob ng Par- 
tido noong dekada 1980. Kaya kinailangang ilunsad 
ng Partido ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwa- 


II. Paano tutukuyin at aatakehin ang 
mahihinang bahagi ng sistema 


T masyadong solido, matibay at di matitinag ang tatlong halimaw, 
ang dayuhang monopolyo kapitalismo, katutubong pyudalismo at bu- 
rukrata kapitalismo, na nang-aapi at nagsasamantala sa sambayanang Pi- 
lipino. Ngunit sa katotohanan ay binubulok at pinarurupok nila ang bu- 
ong naghaharing sistema. Bawat isa sa mga halimaw ay lubhang hirit, 
mahahati at may mahihinang bahaging nakakalat sa buong bansa. Sa ak- 
twal, ang malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema ay mabu- 
way at maigugupo sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Ma- 
tutukoy natin ang mahihinang bahagi ng sistema at maitatakda ang mga 
ito bilang mga target na mapagkokonsetrahan natin ng atake. 

ngalan ng demokrasyang burges. na 


Ang imperyalismong US ang pa- 


wasto upang humalaw ng mga aral. Lubos na naipama- 
las ng Partido ang kakayahan nitong tukuyin at iwas- 
to ang mga pagkakamali at itaas ang kapasyahang lu- 
maban at kakayahan ng mamamayan at lahat ng rebo- 
lusyonaryong pwersa. 

Ang Partido ay nasa puno at bag-as 
ng Bagong Hukbong Bayan. Tinitiyak ni- 
tong ang pulitika ang may hawak sa ba- 
ril. Nagtutuwang ang Partido at BHB sa 
pagsusulong ng pangkalahatang linyang 
pampulitika ng demokratikong rebolu- 
syon at ng pangmasang linyang matuto 
sa masa, sumalig sa kanila at pakilusin 
sila upang gumanap ng mga rebolusyo- 
naryong tungkulin. Sa loob ng Partido at 
ng BHB, nagdaraos ng pana-panahon at 
napapanahong mga pulong para mag-aral, maglagom, 
magtasa ng gawain at magpunahan. Kaya napalalakas 
at nahahasa ng Partido at BHB ang kanilang sarili bi- 
lang mga sandata ng sambayanan laban sa kasaluku- 
yang kaaway at sa buong naghaharing sistema. 


suplay sa reaksyunaryong hukbo at 
pulisya. Hanggang noong 1991, 
may mga base militar ang US sa Pi- 
lipinas. Ngunit kahit wala na ang 
mga iyon, hindi ito tumigil sa pa- 
niniktik sa bansa gamit ang mala- 
lapit na base militar ng US, mga 
spy satellite, mga istasyon ng radar 
at loran,3 pagpapatrulya sa ere at 
karagatan at mga ahenteng panik- 
tik sa reaksyunaryong hukbo at pu- 
lisya, sa buong burukrasya at sa 
iba't ibang non-government organi- 
zation (NGO) at institusyon. Gamit 
sangkalan ang kasunduang 


ngunahing nagtatakda ng malako- 
lonyal at malapyudal na katangian 
ng lipunang Pilipino. Nang buma- 
ling ang US mula sa tuwirang ko- 
lonyal na paghahari patungong 
malakolonyal na paghahari noong 
1946, ginawa nitong malaya sa sa- 
lita ang Pilipinas at ipinasa nito 
ang pambansang pamamahala sa 
matataas na pulitiko at burukrata 
ng mga lokal na nagsasamantalang 
uri, na sa kabuuan ay nagkakaisang 
maglingkod sa monopolyo kapita- 
lismong US at sa sariling interes 
habang pinag-aagawan nila ang 
kapangyarihang pampulitika sa 


8 


Ngunit tiniyak ng US na lahatang- 
panig pa rin nitong makokontrol 
ang Pilipinas—sa ekonomya, puli- 
tika, militar, kultura at ugnayang 
panlabas. 

Ang kontrol sa militar ang pu- 
no't dulo ng paghahari ng US sa Pi- 
lipinas. Tuluy-tuloy nitong kino- 
kontrol ang papet na estado ng Pi- 
lipinas sa pamamagitan ng pagbi- 
bigay ng indoktrinasyon, estratehi- 
kong plano, pagsasanay sa mga 
upisyal, kagamitan at iba pang 


ipagtanggol ang isa't isa, anumang 
oras ay maaaring salakayin at saku- 
pin ng US ang Pilipinas. Ngayon 
mismo, nakapagsasagawa ito ng 
interbensyong militar at nakapag- 
papakat ng mga tropang Amerikano 
sa anumang haba ng panahon at 
anumang saklaw gamit ang iba't 
ibang sangkalan, kabilang ang an- 
ti-terorismo, magkasanib na pagsa- 
sanay militar, aksyong sibiko, ga- 
waing makatao, pagtulong sa mga 
biktima ng sakuna, at mga misyon 


3 Ang loran (long-range navigation) ay isang sistema ng paggamit ng radyo para 
tukuyin ang kinaroroonan ng isang barko o eroplano gaano man ito kalayo. 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


laban sa droga at epidemya. Kama- 
kailan ay ipinamarali ng US ang ka- 
sinungalingang lumalaganap uma- 
no ang produksyon at pangangala- 
kal ng iligal na droga sa mga erya 
ng BHB at MILF at ginagamit itong 
sangkalan para pag-ibayuhin pa 
ang interbensyong militar at pani- 
niktik ng US sa Pilipinas. 

Mula noong maganap ang 9/11, 
sangkot na ang US sa malawakang 
interbensyong militar sa Pilipinas, 
gamit na sangkalan ang paglaban 
sa terorismo sa “ika- 
lawang larangan” ng 
tinaguriang panda- 
igdigang gera laban 
sa terorismo. Kun- 
wa'y tinutugis nito 
ang bandidong gru- 
pong Abu Sayyaf, na 
binuo ng CIA at ng 
Philippine Army no- 
ong 1992 upang 
ipanlaban sa Moro 
National Liberation 
Front. Tuluy-tuloy na pinararami ng 
US ang mga tropa nito at ipinapa- 
kat sila sa iba't ibang bahagi ng 
bansa, laluna sa mga lugar na kala- 
pit at nasa loob ng mga larangang 
gerilya ng BHB. Nakikipagtulungan 
ang mga tropa ng US sa mga papet 
na tropa ng Pilipinas hindi lamang 
sa pagsasanay militar kundi pati sa 
paniniktik, pagtao sa mga detats- 
ment at pagpapatrulya, at pagsama 
sa mga tropang papet sa mga ope- 
rasyong pangkombat. May lumala- 
king posibilidad na ang interben- 
syong militar ng US ay maging ge- 
rang agresyon at ang kasalukuyang 
rebolusyonaryong gera sibil ay ma- 
ging pambansang digma laban sa 
dayuhang agresyon. 

Masyado nang natambakan ng 
pautang ng mga dayuhang mono- 
polyo kapitalista ang Pilipinas kaya 
mas malaking tubo na ang nakuku- 
ha nila mula sa bayad-utang kaysa 
kita mula sa tuwirang pamumuhu- 
nan. Syempre, pumipiga pa rin sila 
ng tubo mula sa tuwirang pamumu- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


hunan sa iba't ibang tipo ng nego- 
syo at sa tagibang na palitan ng 
inaangkat na produkto ng manu- 
paktura at ng iniluluwas na hilaw 
na materyales at mga produktong 
mababa ang dagdag-halaga. Ang 
lumalaking depisit sa current ac- 
counts4 ay nagbunga ng dambuha- 
lang utang panlabas na lalong na- 
giging mahirap bayaran. Lagi na- 
mang nais ng mga bangko at kum- 
panyang multinasyunal na ipagpa- 
lit ang mga pautang sa mga sapi sa 
mga korporasyong 
Pilipino at magpala- 
ki ng pamumuhunan 
sa produksyon ng hi- 
law na materyales 
(mineral at agrikul- 


tural), produksyon 
at distribusyon ng 
langis, transporta- 


syon at komunika- 
syon, konstruksyon, 
kalakalan at iba pa. 
Kaya naman nais ng 
rehimeng Arroyo na baguhin ang 
konstitusyong 1987 upang pahin- 
tulutan ang US at iba pang dayu- 
hang monopolyong korporasyon na 
mag-ari ng anumang negosyo nang 
walang limitasyon. 

Ang pagmimina, pagtotroso at 
operasyong agrikultural para sa 
eksport ng mga kumpanyang multi- 
nasyunal at malalaking kumprador 
ay kabilang sa pinakamapagsaman- 
tala at mapandambong na mga ak- 
tibidad. Ngunit ang mga ito ay na- 
sa kanayunan at siyang pinakabul- 
nerable sa mga aksyon ng mama- 
mayan at ng BHB. Dapat isara ang 
mga minahang ari ng mga dayuhan 
dahil lumaganap ang mga ito nang 
labag sa soberanyang pang-eko- 
nomya at pambansang patrimonya 
sa ilalim ng kasuklam-suklam na 
Mining Act of 1995. Tinatangay ni- 
la ang mga di na mapapalitang li- 


kas na yaman ng bansa at sinasa- 
lanta nila ang kapaligiran at ang 
buong kinabukasang pang-ekonom- 
ya at panlipunan ng sambayanan. 
Dapat ding ganap na itigil ang 
pagtotroso para sa eksport dahil si- 
nisira nito ang kapaligiran at nag- 
bubunsod ito ng malawakang pag- 
baha at tagtuyot. 

Ang malalawak na lupaing pag- 
aari o kontrolado ng mga agrikultu- 
ral na korporasyong dayuhan at 
malaking kumprador na nagpoprod- 
yus at nag-eeksport ng iba't ibang 
produktong agrikultural ay dapat 
paghati-hatiin upang mapigilan 
ang mga nagsasamantalang dayu- 
han na makaangkin at makakontrol 
ng lupain, mabigyang-daan ang re- 
porma sa lupa sa kapakinabangan 
ng mga maralitang magsasaka at 
manggagawang bukid, maipatupad 
ang mga karapatang pang-unyon at 
makatwirang pasahod sa mga 
manggagawang bukid, mapalaya 
ang mga nag-aari ng maliliit at ka- 
tamtamang lupain sa saklot ng 
mga di makatarungang kasunduan 
sa taniman, at mabigyang-daan 
ang makatwirang dami ng Pilipi- 
nong negosyo sa agrikultura. Ang 
pagtatayo ng mga dam para sa kur- 
yente, mga sistema ng patubig, 
mga kalsada at tulay ay hindi dapat 
gamiting tuntungan para agawan 
ng lupa ang mahihirap na magsasa- 
ka at mga pambansang minorya, si- 
rain ang pinagmumulan ng kani- 
lang kabuhayan at ang kapaligiran, 
at palawakin ang mga lupang pag- 
aari ng malalaking korporasyong 
dayuhan at lokal na malalaking pa- 
nginoong maylupa. 

Walang awang pinipiga ng mga 
higanteng kumpanya ng langis ng 
US at iba pang dayuhan ang mama- 
mayan sa pagtataas ng presyo ng 
langis. Dapat umaksyon ang mama- 
mayan at ang BHB laban sa kasiba- 


4 Ang current accounts ay ang sumada ng halagang lumabas at pumasok sa isang 
bansa sa anyo ng kalakal, serbisyo, utang at bayad-utang, pamumuhunan, dibi- 
dendo sa mga sapi at remitans ng mga migranteng manggagawa. 


an ng mga dayuhang kumpanyang 
ito at bigyang-daan ang pagsasa- 
bansa ng industriya ng langis. Da- 
pat din nilang labanan ang tinagu- 
riang mga independyenteng prod- 
yuser ng kuryente sa labis nilang 
pagpepresyo sa kanilang mga plan- 
ta at pakikinabang nila sa mga pa- 
utang na garantisado ng estado at 
sa labis nilang pagpapamahal ng 
kuryente. Dapat nating pag-aralan 
kung paano lilikhain ang kundisyon 
para sa pagsasabansa ng paghaha- 
nap at produksyon 
ng langis sa Pilipi- 
nas. 

Karamihan at ka- 
launa'y lahat ng da- 
yuhan at lokal na 
mga kumpanyang 
malaking kumprador 
sa anumang nego- 
syo, kabilang ang 
paghahanap, pro- 
duksyon at distribu- 
syon ng gas at la- 
ngis, produksyon ng kuryente, ma- 
nupaktura, transportasyon at ko- 
munikasyon, konstruksyon, kala- 
kalan, turismo, real state at iba 
pang negosyo ay may mga instala- 
syon, bodega, garahe ng sasakyan 
at mga linya ng deliberi sa loob at 
kalapit ng mga teritoryo ng demo- 
kratikong gubyernong bayan. Lahat 
ng ito ay dapat tumalima sa mga 
batas at regulasyon ng gubyernong 
bayan. Kapag may lumalabag o tu- 
matangging makipag-usap sa mga 
rebolusyunaryong awtoridad, pa- 
patawan sila ng karampatang ak- 
syon ng taumbayan at ng BHB. 

Kung handa na ang mga Pilipi- 
nong negosyante na angkinin ang 
mga empresang ari ng mga dayu- 
han, maaari silang suportahan ng 
mamamayan at mga rebolusyuna- 
ryong pwersa sa diwa ng pagsusu- 
long ng nasyunalisasyon ng eko- 
nomya at pakikibaka para sa pam- 
bansang kalayaan laban sa dayu- 
hang paghahari. Maaaring gawin 
ang lahat ng pagsisikap upang pa- 


10 


boran ang mga Pilipinong nego- 
syante at palayasin ang mga dayu- 
hang monoployong interes, laluna 
ng US. Anuman ang nasyunalidad 
ng mga may-ari, ang isang empre- 
sang kapaki-pakinabang sa mama- 
mayan ngunit hindi makukumpiska 
ng mga Pilipino ay maaaring pa- 
hintulutang magpatuloy, basta't 
susunod ito sa mga batas at regu- 
lasyon ng demokratikong gubyer- 
nong bayan. Sa lahat ng mga ito, 
dapat itaguyod at ipagtanggol ang 
mga karapatan ng 
mga manggagawa at 
mga unyon. 

Rebolusyong ag- 
raryo ang paraan pa- 
ra mapukaw, maor- 
ganisa at mapakilos 
ang pinakamalaking 
uri ng mamamayan 
sa Pilipinas, sa par- 
tikular ang mga ma- 
ralita at mababang 
panggitnang magsa- 
saka, para umaksyon laban sa mga 
pyudal na ari-arian at tupdin ang 
pangunahing sangkap ng demokra- 
tikong rebolusyon. Dapat nating 
pangunahan ang pagsusulong ng 
rebolusyong agraryo at tugunan 
ang malaon nang karaingan ng mga 
magsasaka laban sa mga huwad na 
programang reporma sa lupa at la- 
ban sa patuloy na reaksyunaryong 
pagwawalambahala sa reporma sa 
lupa sa ilalim ng “globalisasyong 
neoliberal.” Dapat gumawa ng mga 
pag-aaral at mga desisyon upang 
maitaas ang antas ng reporma sa 
lupa mula sa minimum na programa 
ng pagpapababa ng upa sa lupa, 
pagpawi sa usura at pagkontrol sa 
interes ng pautang, pagpapataas 
ng sahod ng manggagawang bukid, 
pagpapataas ng presyo ng mga 
produkto ng magsasaka at pagtata- 
guyod ng agrikultura at mga karag- 
dagang mapagkakakitaan sa pama- 
magitan ng mga panimulang anyo 
ng kooperasyon. 

May malawak tayong karanasan 


sa pagpapalayas ng mga manga- 
ngamkam ng lupa sa mga liblib na 
lugar, pagsasauli ng kinamkam na 
lupa sa mga magsasakang may-ari 
at pangungumpiska ng lupa ng mga 
piling despotikong panginoong 
maylupang kinamumuhian ng ma- 
mamayan. Ang pangungumpiska ng 
mga lupain ay maisasakatuparan 
kung magiging determinado ang 
mga magsasaka na ipagkait ang 
upa sa panginoong maylupa at 
kung hahadlangan ng mamamayan 
sa kalahatan at ng BHB ang pagpa- 
sok ng mga katiwala at iba pang 
tauhan ng panginoong maylupa. 
Kung gagamit ng dahas ang pangi- 
noong maylupa laban sa mga mag- 
sasaka, maaaring atasan ng gub- 
yernong bayan ang BHB na arestu- 
hin, litisin at parusahan ang mga 
panginoong maylupang may krimi- 
nal na pananagutan. Kapag ang 
mga panginoong maylupa ay arma- 
do at may mga armadong gwardya, 
makatwirang gumamit ng pwersa 
ang BHB at gawin ang lahat ng po- 
sibleng paraan upang patawan ng 
hustisya ang naturang mga pangi- 
noong maylupa. 

Maaaring pagsikapan ang kum- 
piskasyon ng mga lupang tinatam- 
nan ng palay, mais at iba pang pa- 
ngunahing pananim sa mga lugar 
kung saan matagumpay nang nai- 
patupad ang minimum na reporma 
sa lupa sa malawak na saklaw. Pwe- 
deng-pwede nating gawing target 
ng kumpiskasyon ang mga lupa ng 
pinakamalalaki at pinakadespoti- 
kong mga panginoong maylupa. 
Mapag-aaralan at maisasagawa na- 
tin ang mas malawakang kumpiska- 
syon sa pamamagitan ng pagtarget 
sa mga lupang mas malaki sa 50 
ektarya, basta't sumusunod sa mga 
batas at regulasyon ng gubyernong 
bayan ang mga panginoong maylu- 
pang mas maliit sa 50 ektarya ang 
pag-aari. Dapat nating paghandaan 
nang husto ang pagsasaayos ng 
pantay na pamamahagi ng lupa sa 
mga magsasakang walang lupa, 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


mga pasilidad sa pautang na sumu- 
sunod sa mga patakarang itinakda 
ng samahang magsasaka at gubyer- 
nong bayan, at mga simpleng anyo 
ng kooperasyon kabilang ang pali- 
tan ng paggawa upang mapataas 
ang produksyon at mabawasan ang 
gastos sa produksyon at pagbeben- 
ta ng produkto. 

Sa kaso ng mga lupang nata- 
tamnan ng tubo at niyog, na na- 
ngangailangan ng sentral na gi- 
lingan, dapat tiyaking makaalyado 
natin ang mga may-ari ng gilingan 
o ang ilang panginoong maylupang 
makapagpoproseso ng produkto. 
Dapat nating tiyaking nakukuha ng 
mga kasama at manggagawang bu- 
kid ang nararapat nilang parte sa 
kita mula sa benta ng produkto. 
Dapat din natin silang hikayating 
magtanim ng mga pangunahing pa- 
nanim sa ilang bahagi ng lupa. 
Pwede pa nilang palawakin ang ti- 
natamnan ng mga pangunahing 
pangkonsumong pananim kung ma- 
lamang na kapusin ang salaping ki- 
kitain nila sa tubo at niyog. May 
malalaking plantasyong nakatuon 
sa eksport na mas mainam na kum- 
piskahin ng mga magsasaka para sa 
reporma sa lupa at produksyon ng 
pagkain para sa lokal na pamilihan. 

Dapat tayong magpatuloy sa 
antipyudal na linya ng pagsalig pa- 
ngunahin sa maralitang magsasaka 
at manggagawang bukid, pagkabig 
sa mga panggitnang magsasaka, 
pagnyutralisa sa mayayamang mag- 
sasaka at pagsamantala sa mga 
kontradiksyon sa hanay ng mga pa- 
nginoong maylupa para ihiwalay at 
durugin ang kapangyarihan ng ma- 
lalaki at despotikong panginoong 
maylupa. Oras na may mangyaring 
kumpiskasyon ng lupa ng mga pa- 
nginoong maylupa saan mang lu- 
gar, maaasahan nating aatakehin 
ng kaaway ang mga magsasaka. Su- 
balit mananaig ang masang magsa- 
saka at di magkakaroon ng sapat 
na lakas ang kaaway para agawin 
ang inisyatiba. Sa kalaunan, maita- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


tayo at mapagagana natin ang mga 
organo ng gubyernong bayan sa 
munisipal hanggang prubinsyal na 
antas, sa tulong ng petiburgesyang 
lunsod at panggitnang burgesya, 
kung unang-una na'y malawakang 
maagaw ng masang magsasaka ang 
kapangyarihan at mga lupain sa 
mga baryo sa pamumuno ng Parti- 
do at sa suporta ng BHB. 

Sa direksyon ng imperyalis- 
mong US, mula pagpasok ng 2002 
ay iniutos ng rehimeng Arroyo sa 
reaksyunaryong hukbo at pulisya sa 
ilalim ng Oplan Bantay Laya na du- 
rugin ang buong rebolusyonaryong 
kilusan sa pamamagitan ng pag- 
atake sa ilang larangang gerilya sa 
bawat takdang panahon at paglu- 
lunsad ng mga operasyong militar 
na tinaguriang clear-hold-consoli- 
date-develop (o tinatawag nila 
ngayong win-hold-win) na kinasa- 
sangkutan ng mga masaker, mala- 
wakang pananakot at pwersahang 
pagpapalikas ng mamamayan (na 
ngayo'y bumibilang na ng 3.2 mil- 
yon, kung saan ma- 
higit kalahati ay na- 
palikas sa panahon 
ng rehimeng Arro- 
yo), at kaalinsabay 
ay naglulunsad ng 
mga ekstrahudisyal 
na pamamaslang, 
pagdukot at pagtor- 
tyur sa mga di arma- 
dong aktibistang bi- 
nabansagang “komu- 
nista” at “kaaway ng 
estado.” Sa maba- 
ngis na kampanya ng madudugong 
intriga, pinalalabas ng rehimen na 
ang mga pinatay ng sarili nitong 
mga ispesyal na tim o death squad 
ay mga biktima ng “purgahan” sa 
loob ng PKP at BHB. 

Bunsod ng pagpaslang sa daan- 
daang di-armadong aktibistang li- 
gal, kabilang ang mga lider masa, 
taong simbahan, mga abugado, 
mamamahayag at aktibista sa kara- 
patang-tao, inaani ng rehimeng Ar- 


royo ang galit ng malawak na masa 
ng sambayanan at ng mga respeta- 
dong institusyon sa Pilipinas at sa 
buong mundo. Ang mga interna- 
syunal na pagsisiyasat ng mga 
institusyon at organisasyong pang- 
karapatang-tao, sibiko at relihiyo- 
so, at ng mga special rapporteur ng 
mga internasyunal na kapulungan 
sa karapatang-tao ay nakinig at 
nagberipika sa mga testimonya ng 
mga buhay na biktima, mga saksi 
at mga kaanak, kasamahan at ka- 
ibigan ng mga pinaslang. Napansin 
nila ang padron ng reaksyunaryong 
hukbo at pulisya na bansagan mu- 
nang “komunista” o “kaaway ng es- 
tado” ang target na biktimahin at 
pagkatapos ay “nyutralisahin,” na 
ang ibig sabihin ay patayin ito at 
ibintang ang krimen sa BHB. Ayaw 
akuin ni Arroyo ang command res- 
ponsibility sa mga ito bilang com- 
mander in chief ng AFP, at hindi ni- 
ya pinananagot ang mga nakababa- 
bang kumander sa mga ekstrahudi- 
syal na pamamaslang at pagdukot 
sa kani-kanilang na- 
sasakupan. Gayon 
na lamang ang kani- 
lang arogansya at 
pagkalasing sa ka- 
pangyarihan kaya 
garapalan nilang 
pinapatay ang mga 
testigo at mga tu- 
mulong sa mga im- 
bestigasyon sa mga 
pamamaslang. 

Sa kabila ng ma- 
linaw nilang com- 
mand responsibility at pagkakalan- 
tad ng kanilang pananagutan sa 
mga karumal-dumal na krimen, inu- 
ulit-ulit pa rin ni Arroyo at ng kan- 
yang mga alipures sa militar at pu- 
lisya ang kasinungalignan at intri- 
gang nagpapatayan ang mga komu- 
nista at gayundin ang mga mandi- 
rigma ng BHB. Patuloy silang uma- 
asa na madudurog nila ang rebolu- 
syonaryong kilusan sa pamamagi- 
tan ng pagpatay sa mga hinihina- 


11 


lang kasapi nito at pagkatapos ay 
pagpapalabas na ito mismo ang su- 
misira sa sarili. Mukhang magaling 
ang maruming taktika ng rehimeng 
Arroyo. Ngunit sa katunaya'y itinu- 
tulak tayo nitong madaliin ang 
mga hakbangin para mabigyang- 
katarungan ang mga biktima at ang 
mga pumatay sa kanila. Samantala, 
habang ginagawa pa natin ang mga 
kinakailangang paghahanda para 
sa mga makatarungang aksyon la- 
ban sa mga brutal na kaaway, patu- 
loy sila sa pamamaslang ng mga 
tao at pagbubunton ng sisi sa atin. 
Nabibigo ang madugo nilang intri- 
ga laluna kapag pinalalabas nilang 
ang mga nagkamaling kampanyang 
anti-impiltrasyon mahigit 20 taon 
na ang nakalilipas ay mapalilitaw 
bilang nagpapatuloy na “panloob 
na purgahan,” at habang patuloy 
sila sa pag-iimbento ng mga “tes- 
timonya” at paulit-ulit na pagga- 
mit at paglilipat-lipat ng mga “ebi- 
densya” mula sa mga sementeryong 
pangkomunidad sa mga liblib na 
baryo at sa iba't ibang “mass 
grave.” 

Batid ng lahat ng nakapag-aral 
sa kasaysayan ng PKP na sa pama- 
magitan ng Ikalawang Dakilang Ki- 
lusang Pagwawasto, isang kampan- 
yang pang-edukasyon na inilunsad 
ng Komite Sentral ng Partido noong 
1992, pinuna at kinundena ng PKP 
ang hibang na mga kampanyang 
anti-impormer na kalakha'y naga- 
nap noong 1985 hanggang 1988, 
katulad ng Kampanyang Ahos, 
OPML at iba pa. Tumiwalag sa PKP 
para tumakas sa pananagutan ang 
iilang pinakaresponsable sa mga 
krimeng ito, nagbuo sila ng mga 
grupong anti-PKP at naghanap ng 
empleyo sa reaksyunaryong siste- 
ma. Kilalang mahigpit na tumatali- 
ma ang PKP sa prinsipyo ng karam- 
patang proseso sa mga kasong ad- 
ministratibo ukol sa disiplina sa 
hanay nito at sa mga kasong krimi- 
nal na nakahapag sa hukumang ba- 
yan. Alam ng malawak na masa ng 


12 


sambayanan at natukoy maging ng 
mga special rapporteur ng UN na 
ang rehimeng Arroyo at ang militar 
at pulisya nito ay nag-iimbento ng 
mga “ebidensya” at nagsisinunga- 
ling kapag tinatangka nilang man- 
lito sa pamamagitan ng paghaha- 
lintulad ng Ikalawang Dakilang Ki- 
lusang Pagwawasto noong dekada 
1990 sa kahibangang anti-impor- 
mer sa ilang lugar noong dekada 
1980, at palabasing nagpapatuloy 
ang “purgahan.” 

Bilang resulta ng 
malubhang  sosyo- 
ekonomiko at pam- 
pulitikang krisis ng 
naghaharing siste- 
ma, laluna matapos 
itong mandaya sa 
eleksyon at magha- 
sik ng terorismo no- 
ong 2004, wala nang 
ibang inisip ang re- 
himeng Arroyo kundi 
ang makapanatili sa 
poder sa harap ng malawakang pa- 
nawagang patalsikin ito at sadya 
nitong ginagamit ang mga islo- 
gang anti-komunista at anti-tero- 
rista upang sumipsip sa imperyalis- 
mong US at mga lokal na nagsasa- 
mantalang uri. Tinatantya nito na 
mas madali nitong makokontrol o 
mapaluluhod ang konserbatibong 
oposisyon kung madudurog o ma- 
paparalisa lamang nito ang rebolu- 
syonaryong kilusan o kahit man la- 
mang ang mga progresibong pwer- 
sang ligal sa pamamagitan ng pa- 
mamaslang. Kaya lalo itong nagi- 
ging marahas hindi lamang laban 
sa mamamayan at mga rebolusyo- 
naryong pwersa sa mga hinihina- 
lang larangang gerilya, kundi ma- 
ging sa mga patriyotiko at progre- 
sibong pwersang ligal. 

Ang problema ng rehimeng Ar- 
royo ay ang sukdulang galit ng ma- 
mamayan sa lansakang paglabag 
nito sa karapatang-tao. Lalo pang 
lumakas ngayon ang malawak na 
nagkakaisang prente laban sa rehi- 


men. Sa halip na magpakatino, la- 
lo pang naging arogante at mara- 
has ang rehimen. Labis itong su- 
masalig sa paggamit sa mga pam- 
wersang makinarya ng estado (mi- 
litar, pulisya, mga korte at bilang- 
guan) at gumon ito sa paggamit ng 
pwersa kahit sa malawak na oposi- 
syong ligal at taumbayan. 

Ginatungan ng pangkating Ar- 
royo ang mga kontradiksyon sa ha- 
nay ng mga reaksyunaryo. Maaasa- 
han nating lalo pang iigting at ma- 
giging madugo ang 
kanilang tunggalian 
pagkatapos ng elek- 
syong 2007. Ang 
mga nagtutungga- 
ling reaksyunaryo ay 
may mga pribadong 
armadong grupo at 
kani-kanilang pak- 
syon sa hanay ng 
mga upisyal ng AFP 
at PNP. Nag-iibayo 
ang pandarahas nila 
sa isa't isa. Sa harap ng madugo ni- 
lang salpukan sa loob ng naghaha- 
ring sistema, dapat nating paigti- 
ngin ang mga taktikal na opensiba 
at itaas ang antas ng digmang ba- 
yan. Dapat nating samantalahin 
ang mga bitak sa naghaharing sis- 
tema at ang pangkalahatang kahi- 
naan nito. At dapat din nating ma- 
kita na tinatangka ng rehimeng Ar- 
royo na linlangain ang mga rebolu- 
syonaryong pwersang Moro at nag- 
sasagawa ito ng mga sorpresang 
atake sa kanila. Dapat nating hika- 
yatin ang mamamayang Moro na 
magsikhay sa armadong pakikibaka 
para sa pagpapasya sa sarili. Maka- 
buluhang nakapag-ambag ang ka- 
nilang armadong pakikibaka sa 
pagpapahina sa kasalukuyang rehi- 
men at sa buong naghaharing sis- 
tema. Dapat nating patatagin ang 
ating pakikipag-alyansa, pakiki- 
pagtulungan at koordinasyon sa 
mga rebolusyonaryong pwersa ng 
mamamayang Moro. 

Ang pinakasimple at pinakama- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


husay na paraan para masamantala 
ang pagkakahati at kabuwayan ng 
naghaharing sistema ay ang pagtu- 
tuon ng bigwas sa naghaharing 
pangkating Arroyo at mga alipures 
nitong traydor, mamamatay-tao at 
manonortyur, mandaramdong, mag- 
nanakaw at mandaraya sa eleksyon. 
Sumisigaw ng katarungan ang ma- 
lawak na masa ng sambayanan at 
mga kaanak ng mga biktima ng 
mga paglabag sa karapatang-tao. 
Sa bawat antas, dapat iutos ng hu- 
kumang bayan ang pag-aresto sa 
mga suspetsadong kriminal. Mula 
rito, makakikilos na ang BHB at 
mga katuwang na pwersa para 
manmanan, dakpin at sagupain si- 
la kung sila ay armado o protekta- 
do ng mga armadong tauhan o 
ayaw magpaaresto. Hindi maaaring 
sabihing walang laban ang mama- 
mayan at ang BHB sa mga gumaga- 
mit ng terorismo ng estado laban 
sa kanila. 

Dapat may listahan ng prayori- 
dad sa standing or- 
der ng mga suspek 
na aarestuhin o sa- 
sagupain kung sila 
at/o ang mga kasa- 
mahan nila ay arma- 
do at mapanganib. 
Ang pinakamataas 
na prayoridad ay da- 
pat ilaan sa mga res- 
ponsable sa ekstra- 
hudisyal na pagpa- 
tay, pagdukot at à 
pagtortyur. Dahil ang mga aktwal 
na lumalabag sa karapatang-tao ay 
kadalasang nakamaskara, ang da- 
pat panagutin ng BHB sa krimimal 
na responsibilidad ay iyong mga 
may command responsibility, mula 
sa antas ng commander in chief at 
mga kasapakat niya sa Cabinet 
Oversight Committee on Internal 
Security hanggang sa bawat naka- 
bababang antas ng kumand. Ka- 
alinsabay, dapat pagsikapang ma- 
kapaglunsad ng kontra-paniktik sa 
mga death squad o ispesyal na tim 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


habang nasa operasyon sila o ka- 
pag ipinaparada nila ang kanilang 
mga motorsiklo o van sa mga kam- 
po o safehouse ng kaaway. 

Para matiyak na mabibigyan ng 
katarungan ang mga biktima ng 
paglabag sa karapatang-tao, yaong 
mga pinaka-nagmamalasakit sa 
biktima at pinaka-determinadong 
gumanti sa kaaway ay maaaring ka- 
tulungin sa kaukulang paniniktik at 
pagmamanman. Ang makahayop na 
mga atake laban sa mga lider at ak- 
tibista ng mga demokratikong par- 
tido at organisasyon at laban sa 
mamamayan kapwa sa kalunsuran 
at kanayunan ay nagtutulak sa 
ating lahat na pabilisin ang rekrut- 
ment sa BHB at maagap na magla- 
an ng mga kinakailangang kanlu- 
ngan at angkop na organisasyon at 
gawain para sa mga nanganganib 
na patayin o dakpin ng mga pwer- 
sa ng kaaway. Dapat bigyan ng pra- 
yoridad sa pulitiko-militar na pag- 
sasanay ang mga kasamahan, ka- 
mag-anak, katraba- 
ho at kaibigan ng 
mga biktima na nag- 
nanais umanib sa li- 
him na rebolusyo- 
naryong kilusan o sa 
BHB. Makahahalaw 
tayo ng mga positi- 
bong resulta sa ka- 
bayanihan ng mga 
biktima. 

Mapabibilis na- 
tin ang pagpapataw 
ng rebolusyonaryong hustisya sa 
mga responsable sa mga karumal- 
dumal na paglabag sa karapatang- 
tao. Sila mismo ay bulnerable dahil 
ang kanilang arogansya sa kapang- 
yarihan ay karaniwang nagpapa- 
kampante sa kanila at hindi naman 
sila laging nasa protekyon ng mga 
kasapakat nilang kriminal. Pwede 
rin tayong magpatulong sa mga 
elementong anti-Arroyo sa hanay 
ng militar at pulisya sa pagtukoy o 
maging sa pagpaparusa sa natu- 
rang mga kriminal. 


Dapat tayong magpunyagi sa 
estratehikong linya ng matagalang 
digmang bayan alinsunod sa linya 
ng bagong tipong pambansa-demo- 
kratikong rebolusyon. Dapat nating 
kubkubin ang kalunsuran mula sa 
kanayunan at dapat tayong mag- 
ipon ng armadong lakas hanggang 
sapat na ito para maagaw natin 
ang kapangyarihan sa mga lunsod 
at sa buong bansa. Inaasahan na- 
ting daraan tayo sa tatlong mala- 
mang na yugto: ang estratehikong 
depensiba (habang ang kaaway ay 
nasa estratehikong opensiba), es- 
tratehikong pagkapatas (kapag hu- 
migit-kumulang ay pantay na ang 
lakas natin at ng kaaway) at estra- 
tehikong opensiba (kapag ang ka- 
away ay nasa estratehikong depen- 
siba na). 

Habang tayo'y nasa estratehi- 
kong depensiba, binabago natin 
ang timbangan ng lakas sa pama- 
magitan ng paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba, pagsamsam 
ng armas mula sa kaaway at pagpa- 
padugo sa kanya sa libong sugat. 
Sa harap ng pinaigting na todo-ge- 
ra at pasistang pananalakay ng re- 
himeng Arroyo, itinatakda natin 
ang sumusunod na mga sentral na 
tungkulin sa kasalukuyan: ang pag- 
papaigting ng ating pakikidigmang 
gerilya: ang pagbigo at paggapi sa 
Oplan Bantay-Laya II; ang pakiki- 
baka upang patalsikin ang rehi- 
meng Arroyo: at ang ibayong pag- 
papalakas at pagsusulong ng arma- 
dong rebolusyon. 

Ang pagpapaigting ng ating 
pakikidigmang gerilya upang bigu- 
in at labanan ang mga pasistang 
atake at terorismo ng rehimeng Ar- 
royo ang pinakamahalaga sa mahi- 
higpit nating tungkulin. Dapat ta- 
yong maglunsad ng mas madalas 
na mga taktikal na opensiba sa ba- 
wat rehiyon, prubinsya at lara- 
ngan, laluna sa mga lugar kung sa- 
an mas malaki at mas malakas ang 
mga rebolusyonaryong pwersa. Da- 
pat nating dulutan ng mas mabibi- 


13 


gat na dagok ang pasistang kaaway 
nang mas madalas kaysa pagbigwas 
nito sa hukbong bayan. Maaagaw 
at mapanghahawakan ng BHB ang 
inisyatiba sa labanan sa pamama- 
gitan ng marami, madalas at mala- 
ganap na taktikal na opensiba. 
Dapat nating bigyan ng higit 
na tutok at pagsisikap ang mga 
taktikal na opensibang may mala- 
king ibubunga sa pulitika. Dapat 
nating masapol na ang bawat isang 
taktikal na opensiba at laban ay 
nag-aambag sa ating propaganda. 
Sa harap ng lumalalang krisis at 
mas matigting na labanan sa puliti- 
ka ngayong taon at sa mga nalala- 
bing taon ng rehimeng Arroyo, may 
natatanging kabuluhan ang mga 
pagbigwas natin sa ulo kasabay ng 
maraming hambalos 
sa katawan ng labis 
na kinamumuhiang 
rehimen. Nakasala- 
lay dito ang preser- 
basyon at higit pang 
paglakas ng ating 
mga pwersang geril- 
ya at baseng masa. 
Ang pag-igting at 
paglaganap ng iba't 
ibang anyo ng pro- 
testang bayan at ng 


kabuuan ng pakikibakang bayan ay 


krusyal sa pagpapabagsak sa kina- 
susuklamang rehimen. 

Nakatali sa Oplan Bantay Laya 
II ang desperadong hangarin ng re- 
himeng Arroyo na lumpuhin ang re- 
bolusyonaryong armadong kilusan 
at ang mga militanteng ligal na 
pwersang oposisyon bago magta- 
pos ang termino nito. Dapat nating 
pag-aralang mabuti ang disensyo, 
direksyon, mga sangkap, mga tak- 
tika at kahinaan nito, at ihanda 
ang lahat ng ating pwersa sa huk- 
bong bayan, sa rebolusyonaryong 
baseng masa at sa malawak na ki- 
lusang masa upang epektibo iyong 
maharap at magapi. Sa pagbigo at 
paglaban sa mga atake ng kaaway 
at pagsamantala sa mga kahinaan 


14 


nito, magagapi natin ang Oplan 
Bantay Laya II tulad ng paggapi 
natin sa sinundan nitong Oplan 
Bantay Laya I. 

Nais ng rehimeng Arroyo na 
dagdagan ang konsentrasyon ng 
mga operasyong militar at pangu- 
nahin nitong tinatarget ng kam- 
panya ng pangkubkob at panunupil 
ang sangkatlo ng mga larangang 
gerilya ng BHB. Subalit sasampu o 
bahagyang mahigit lamang sa sam- 
pung larangang gerilya ang kayang 
konsentrahan ng reaksyunaryong 
hukbo sa anumang takdang pana- 
hon, at kahit gayon ay bigo itong 
madurog ang isang konsolidadong 
larangan man lamang. Ibinaling 
din ng Armed Forces of the Philip- 
pines ang signipikanteng bahagi 
ng mga pwersa nito 
upang  pasaklawin 
ang Oplan Bantay 
Laya II at magsaga- 
wa ng pagsosona at 
mga kampanya ng 
terorismo sa mga ko- 
munidad ng maralita 
at manggagawa sa 
kalunsuran na sumu- 
suporta sa mga 
progresibong partido 
at mga demokrati- 
kong organisasyong hayag at ligal. 

Hindi lamang napreserba ng 
hukbong bayan ang mga pwersa ni- 
to, mapanlikha pa itong nakagawa 
ng mga paraan para makapagman- 
tine ng isang antas ng operasyon, 
maipagpatuloy ang gawain nito sa 
hanay ng mamamayan at tiyaking 
nakagaganti ito sa kaaway sa mga 
lugar na kinokonsentrahan nito ng 
atake at pinaghahasikan ng pasis- 
tang lagim. Sa mga alanganing sit- 
wasyon, madaling makapagpapali- 
pat-lipat at higit na makabubwelo 
ang BHB sa mahigit isandaan pang 
larangang gerilya kung saan mani- 
pis ang latag at mahina ang mga 
pwersa ng kaaway at kung saan 
malaya pa rin ang BHB para mag- 
palawak at magkonsolida ng lakas 


at maglunsad ng mas marami pang 
taktikal na opensiba laban sa rehi- 
men. 

Sa gitna man ng walang puknat 
na mga labanan, dapat tayong 
magpursige sa pagpapalawak at 
pagpapatatag ng ating mga pwer- 
sa, larangang gerilya at baseng ma- 
sa. Napakainam ng mga pagkakata- 
on para organisahin ng BHB ang 
masa, magrekrut ng marami pang 
Pulang mandirigma, magtatag ng 
mga lokal na organo ng rebolusyo- 
naryong kapangyarihang pampuli- 
tika, tugunan ang mga pangangai- 
langan ng masa at maglunsad ng 
mga taktikal na opensiba upang 
makasamsam ng armas at mapahi- 
na ang kaaway. 

Ang pagpapaigting ng rebolu- 
syonaryong armadong pakikibaka 
ay koordinado sa pagpapalawak at 
pagpapasigla ng mga pakikibaka at 
kampanyang antipyudal, antipasis- 
ta at anti-imperyalista. Dapat na- 
ting bigyan ng matamang pansin 
ang pagsusulong ng mga kampan- 
yang nagtataguyod sa kabuhayan 
at produksyon, edukasyon at kultu- 
ra, at kalusugan ng mamamayan, at 
tulungan silang magkaroon ng ka- 
kayahang magkamit ng kagyat na 
ginhawa man lamang sa sarisari pa 
nilang problema sa araw-araw. 

Napaunlad pa ng Partido, BHB 
at rebolusyonaryong kilusan ang 
kakayahan nitong harapin ang pi- 
naigting na mga pasistang atake at 
terorismo ng kaaway. Habang kaila- 
ngan pa nitong magpalawak at 
magpalakas para sa mas malalaki 
pang pagsulong, sa kasalukuya'y 
may sapat na kakayahan at malalim 
at malawak na suportang masa ang 
BHB upang labanan ang mga atake 
at pananalasa ng mga pwersa ng 
kaaway at pagbayarin sila nang 
mahal sa kanilang mga pasistang 
krimen. 

Sa kabila ng todo-gera at pasis- 
tang bangis ng rehimeng Arroyo, 
may buong kumpyansa at kongkre- 
tong batayan ang Partido, hukbong 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


bayan at rebolusyonaryong kilusan 
para ideklara nang may ganap na 
katiyakan na ang Oplan Bantay La- 
ya II ay mabibigo at lalabas na pu- 
ro kayabangan lamang. 

Naglulunsad tayo ng malaganap 
at masinsing pakikidigmang gerilya 
batay sa papalawak at papalalim na 
baseng masa. Upang magawa ito, 
dapat pa tayong magbuo ng mga 
larangang gerilyang lakas-kumpan- 
ya at mga platung panlaban ng 
BHB. Pinakamainam na ang isang 
larangang gerilya ay may lakas- 
kumpanya, na may platung relati- 
bong nakakonsentra upang magsil- 
bing sentro de grabidad at may iba 
pang platun na relatibong nakaka- 
lat bilang mga iskwad o sandata- 
hang yunit pampropaganda para sa 
pagpapaunlad ng malawak na ba- 
seng masa. 

Ang mga milisya at mga yunit 
pananggol-sa-sarili na itinatayo sa 
bawat organisadong baryo sa mga 
larangang gerilya ay nagsisilbing 
dagdag at reserbang pwersa at bi- 
lang malalim na bukal ng mga rek- 
rut sa BHB na di hamak na mas ma- 
rami sa kasalukuyang mga pultaym 
na mandirigma. Mapararami ang 
kasalukuyang bilang ng mga pul- 
taym na mandirigma ng BHB oras 
na mabigyan sila ng armas at puli- 
tiko-militar na pagsasanay. Kaalin- 
sabay, kailangang-kailangan nating 
magdeploy ng mas marami pang 
kadre at pag-ibayuhin ang pagre- 
rekrut ng mga manggagawa at ka- 
bataang nakapag-aral mula sa ka- 
lunsuran para sa rebolusyonaryong 
gawain sa kanayunan at sa huk- 
bong bayan at mahusay silang 
ikumbina sa mga mandirigmang 
magsasaka at beterano. 

Hangad nating sumulong mula 
sa maagang yugto ng estratehi- 
kong depensiba at paunlarin ang 
panggitnang yugto sa pamamagi- 
tan ng pagpaparami sa mga lara- 
ngang gerilya at platung gerilya bi- 
lang mga makilos na yunit hang- 
gang marating natin ang abanteng 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


yugto kung kailan napagsanib na 
ang mga larangang gerilya bilang 
mga istableng baseng purok at na- 
paunlad na ang mga kumpanya bi- 
lang mga makilos na yunit. Inaasa- 
han nating sa takbo ng panahon, 
habang dumarami ang mga sanda- 
tang nasasamsam natin sa kaaway, 
makapagsasanay at makapagpau- 
unlad tayo ng mga tauhan at yunit 
ng BHB para sa mga antas ng ad- 
ministrasyon na mas mataas sa la- 
rangang gerilya at mga antas ng 
kumand na mas mataas sa kumand 
ng kumpanya sa larangang gerilya. 

Batay sa mga larangang geril- 
ya, layunin nating paunlarin ang 
mga munisipal, pandistrito, pam- 
prubinsya at panrehiyong antas ng 
administrasyon at 
kumand. Maaari na 
ngayong gamitin, 
idirihe at ikoordina 
ng nakatataas na 
mga antas ng admi- 
nistrasyon at ku- 
mand ang kumbina- 
syon ng mga yunit 
mula sa mga nakaba- 
babang antas para sa 
mga taktikal na 
opensiba. May kani- 
kanyang sentro de 
grabidad ang pambansang kumand 
sa operasyon at mga panrehiyong 
kumand sa operasyon. 

Upang mapreserba ang mga 
pwersa natin at magkaroon ng tu- 
luy-tuloy na batayan para lumaki, 
hindi dapat isabak sa labanan ang 
anumang yunit nang walang sapat 
na paghahanda at katiyakang mai- 
pagwawagi ang laban sa pamama- 
gitan ng kalamangan sa pusisyon 
at lakas at ng elemento ng sorpre- 
sa. Hindi rin dapat isabak ang la- 
hat o kalakhan ng armadong lakas 
ng isang larangang gerilya sa anu- 
mang mapagpasyang sapalarang 
pakikisagupa sa kaaway. Ngunit 
maaaring maglunsad ng mga takti- 
kal na opensibang koordinado sa 
buong bansa o sa rehiyon na maa- 


aring lahukan ng mga kumand ng 
larangang gerilya sa pamamagitan 
ng paglulunsad ng mga taktikal na 
opensibang abot-kaya nila at hindi 
magsasapanganib sa pananatili at 
patuloy na paglaki ng lahat ng yu- 
nit sa ilalim ng bawat kumand. Mu- 
la sa mga tagumpay sa larangan ng 
labanan, mapatataas ang antas ng 
kumand, taktika, armas at teknika. 

Ang BHB ay gumagamit ng mga 
pleksibleng taktika sa isang dig- 
mang makilos. Kabilang sa mga ito 
ang pagtitipon, paghihiwa-hiwalay 
at pagpapalipat-lipat. Nagtitipon 
ito ng sapat na pwersa upang la- 
mangan ang target na yunit ng ka- 
away. Pinipili rin nito kung kailan 
at saan aatake at sinusunggaban 
nito ang elemento 
ng sorpresa. Maaari 
itong maghiwa-hi- 
walay upang umat- 
ras mula sa pinag- 
lunsaran ng mata- 
gumpay na opensiba 
at muling magtipon 
sa ibang lugar, 
upang “maglaho” sa 
paningin ng umaa- 
banteng mas mala- 
kas na pwersa ng ka- 
away o upang guma- 
nap ng gawaing masa habang mai- 
nam ang sitwasyon o habang mala- 
yo ang pwersa ng kaaway. Pwede 
itong magpalipat-lipat upang sali- 
kupan at ilagan ang mas malakas 
na pwersa ng kaaway, o lumipat sa 
ibang lugar kapag matagal na kino- 
konsentrahan ng malaking pwersa 
ng kaaway ang isang lugar. 

Ang pangunahing opensibong 
taktika ng BHB ay ang paglipol sa 
mga target na yunit ng kaaway. 
Ang pangunahing layunin sa paki- 
kisagupa ay lipulin ang yunit ng 
kaaway at samsamin ang mga ar- 
mas niyon. Kadalasan, nagagawa 
ito sa pamamagitan ng pananam- 
bang sa mga yunit ng kaaway. May 
mga pagkakataon namang pwedeng 
salakayin ang pusisyon ng kaaway. 


15 


Kapag hindi kayang salakayin ang 
isang matigas na pusisyon ng ka- 
away, mas matalino at mas magi- 
ting na hintaying lumabas ang ka- 
away para tambangan. Gayunman, 
kung minsa'y posible ring disarma- 
han ang kaaway sa pamamagitan 
ng mga sorpresang reyd, pag-ares- 
to at pagtsetsekpoynt nang walang 
putok o may ilang kaswalti sa pa- 
nig ng kaaway. 

Maraming tipo ng opensibong 
taktika, mula sa mga 
simple hanggang sa 
relatibong kumplika- 
do. 

Kabilang sa mga 
simpleng taktika ang 
mga ambus, reyd at 
pag-aresto sa pwer- 
sang kaaway sa 
isang limitadong lu- 
gar sa isang pagka- 
kataon, nang walang 
kumplikadong de- 
ployment ng mga mandirigma ng 
BHB (tulad ng yunit pang-asolt, 
pangmantine at blocking). Sa mga 
relatibong kumplikadong taktika 
naman, mas mabusisi ang pagpakat 
ng mga tropa at mas malawak ang 
saklaw na panahon at lugar. Ilan sa 
mga taktikang ito ang pagpapain 
para akitin ang kaaway na imbesti- 
gahan ang isang insidente, pag- 
ambus sa isang yunit ng kaaway 
upang matambangan ang mas ma- 
laking reimporsment, kunwang 
pag-atake sa Silangan upang maka- 
bira sa Kanluran, pagsalakay sa 
iniwan o huminang pusisyon ng ka- 
away, paggamit ng maliit na yunit 
para akitin ang kaaway tungo sa 
isang bitag o serye ng mga bitag, 
pagpapasabog sa mga sasakyan ng 
kaaway habang nakaparada, pag- 
bigwas sa ulo ng kaaway habang 
abala ito sa mga tama sa katawan, 
at pagpapadugo sa kaaway sa libu- 
libong sugat sa mga opensibang 
koordinado sa panrehiyon o pam- 
bansang antas. 

Talo ang BHB kung sasabak ito 


16 


sa mga aksyong atritibong nag- 
aaksaya ng maraming bala nang 
wala namang nasasamsam na armas 
at bala. Ngunit pwede namang 
maglunsad ang BHB ng ilang ak- 
syong atritibong pipinsala sa ka- 
away, tulad ng mga pagharas na 
hindi magastos at may lahatang- 
panig na pakinabang para sa BHB. 
Ang pang-iisnayp, pagpapaputok 
ng mga granada, land mine at mor- 
tar ay makapipinsala sa mga naka- 
sakay, naglalakad o 
nagpapahingang 
tropa ng kaaway. Sa 
gayo'y madedemora- 
lisa, matataranta at 
di mapapalagay ang 
relasyon ng mga tro- 
pa ng kaaway sa ka- 
nilang mga upisyal 
at kapwa sundalo. 
Maaari ring gumamit 
ang BHB ng mga 
pampasabog at pa- 
nunog upang wasakin ang mga pu- 
sisyon, instalasyon, tore at linya 
ng komunikasyon, bodega at sasak- 
yan ng kaaway at mapwersa silang 
pumirmi sa pagbabantay. Mapu- 
pwersa rin ng mga aksyon ng mga 
armadong partisanong lunsod ang 
militar na matali sa pagbabantay 
sa kalunsuran. 

Sa proseso ng labanan, namu- 
mutok tayo upang alisan ang ka- 
away ng kakayahang lumaban. 
Ngunit pagkatapos ay pinasusuko 
natin ang mga nais sumuko, nilala- 
patan natin ng lunas ang mga su- 
gatan at nirerespeto ang mga na- 
patay na tropa ng kaaway alinsu- 
nod sa mga Alituntunin sa Disipli- 
na ng BHB, sa International Huma- 
nitarian Law at sa Comprehensive 
Agreement on Respect for Human 
Rights and International Humani- 
tarian Law. Nasa kapasyahan ng ku- 
mander ng BHB kung dadakpin bi- 
lang bihag-digma ang mga ordinar- 
yong sundalo. Ngunit hangga't ma- 
aari, dapat idetine upang maimbes- 
tigahan kung may mga krimeng da- 


pat panagutan o kung kwalipikado 
sa pakikipagpalitan ng bihag ang 
mga upisyal ng kaaway. 

Ang patakaran nating maluwag 
na pagtrato sa mga bihag-digma ay 
hindi lamang usapin ng pagrespeto 
sa karapatang-tao, disiplina at li- 
gal na pagtalima sa Geneva Con- 
ventions at CARHRIHL. Usapin din 
ito ng pampulitikang pagsasa- 
alang-alang na ang mga sundalo ng 
kaaway ay nagmula sa mga uring 
anakpawis at ang mga nakababa- 
bang upisyal ay karaniwang mula 
sa panggitnang uri. Usapin ito ng 
pagkuha ng mataas na pusisyong 
moral kontra sa kahayupan at pagi- 
ging di makatao ng kaaway. Alinsu- 
nod sa ating patakaran ng pagla- 
lansag sa mga pwersa ng kaaway, 
sinisikap natin silang kumbinsihing 
makatarungan ang ating rebolusyo- 
naryong adhikain at maaari silang 
lumahok dito o huwag na itong la- 
banan. Gayunman, hindi natin ma- 
masamain kung bumalik sila sa ka- 
nilang mga yunit at muli natin si- 
lang mabihag mula sa panig ng ka- 
away. 

Dapat nating engganyuhin ang 
mga anti-imperyalista at demokra- 
tikong elemento, grupo at kilusan 
sa loob ng reaksyunaryong hukbo 
at pulisya. Dapat tayong magpaun- 
lad ng mga selula ng PKP at NDFP 
sa kanilang hanay nang hindi sila 
nagkakatukuyan. Maraming grupo 
ng upisyal at kani-kanilang tagasu- 
nod na kontra sa rehimeng Arroyo 
at mga paboritong upisyal nito. 
Dapat nating hikayatin ang natu- 
rang mga upisyal na anti-Arroyo na 
paunlarin ang kanilang pampulitika 
at pang-organisasyong lakas laban 
sa rehimeng Arroyo at huwag itong 
ilantad sa mga paborito ni Arroyo 
hanggang lumaki nang sapat ang 
mga kilos masa para hayagan na 
nilang suportahan ang mga ito. 
Bago magkagayon, dapat nilang 
isulong sa kanilang hanay ang pag- 
galang sa karapatang-tao at sa ka- 
rapatan ng mamamayan na mala- 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


yang magsalita at magtipon. Habang umuugnay tayo 
sa mga alyado sa militar at pulisya, dapat tayong 
magkaroon ng mga mapagkakatiwalaang ugnay at gu- 
mawa ng mga paniguro laban sa kontra-paniktik at 
pagkakanulo. Ang mga alyado ay independyente sa 
atin katulad rin ng pagkaindependyente natin sa kani- 
la. 

Habang ipinagdiriwanag natin ang ika-38 aniber- 
saryo ng BHB, hindi tayo nag-aabalang pag-usapan 
kung itutuloy ba o hindi ang negosasyong pangkapa- 
yapaan sa pagitan ng GRP at NDFP, dahil sa una pa la- 
mang ay napakalinaw na binulabog na ng rehimeng 
Arroyo ang naturang usapan at sumumpa itong dudu- 
rugin ang rebolusyonaryong kilusan. Iginigiit nating 
dapat sumunod ang GRP sa lahat ng kasunduan nito sa 
NDFP mula sa The Hague Joint Declaration of 1992 


hanggang sa magkasanib na mga pahayag sa Oslo. At 
hindi natin maaaring ipagwalambahala at palampasin 
ang kriminal at patraydor na pagdukot at malamang 
na pagpatay sa mga pambansa at panrehiyong konsul- 
tant ng NDFP at mga istap nila, ang pag-blacklist 
(paglilista bilang kalaban) sa mga nagtataglay ng ID 
ng NDFP at ang nag-iibayong paglabag ng GRP sa ka- 
rapatang-tao. Buong kapasyahan at kagitingan nating 
tinutugon ang sigaw ng bayan para sa rebolusyonar- 
yong pagbabago. Dapat nating gapiin ang mga brutal 
na kampanya ng kaaway at isulong ang pambansa-de- 
mokratikong rebolusyon. Mataas ang tiwala nating 
magkakamit tayo ng mas malalaking tagumpay sa pag- 
papaigting ng ating mga taktikal na opensiba at pag- 
pupunyaging isulong ang ating digmang bayan tungo 
sa bago at mas mataas na antas. 


III. Mga inaasahang makakamit ng 


digmang bayan 


angga't patuloy tayong inaapi at pinagsasamantalahan ng imperya- 

lismo at lokal na reaksyon, magpupursige ang sambayanang Pilipino 
sa pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang 
digmang bayan. Patuloy tayong lalaban hanggang makamit natin ang 
pambansang kalayaan, matupad ang ating mga demokratikong karapatan 
at tumuloy sa sosyalistang rebolusyon. Inabot ng mahigit 300 taon ang 
mga ninuno natin bago nila nakamit ang pambansang pagkakaisa at pag- 
papalaya sa sarili mula sa kolonyalismong Espanyol. Di hamak na mas 


maikling panahon ang gugugulin para kamtin ang pamban- 
sa at panlipunang kalayaan mula sa imperyalismo at lokal 
na reaksyon dahil sa papalakas na pwersang nabubuo ng 
kasaysayan habang dumaraan ito sa mga pagtaas at pag- 


baba at mga pagpihit. 

Ang krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista at ng lokal na 
naghaharing sistema ay nagdudu- 
lot ng labis na pagdurusa sa sam- 
bayanang Pilipino. Ngunit itinutu- 
lak sila nito para lumaban at maki- 
baka para sa pambansang kalayaan 
at demokrasya. Hindi matutupad 
ang sumpa ng rehimeng Arroyo na 
dudurugin nito ang mga rebolusyo- 
naryong pwersa, laluna ang BHB, 
bago sumapit ang 2010. Sa halip, 
bago iyon ay may sapat na pana- 
hon ang BHB para patunayan ang 
kawalang-kakayahan ng rehimen na 
maghari, at may maganda itong 
pagkakataon para ibunsod ang 
pagbagsak ng rehimen. Anu't anu- 
man, dapat nating pag-ibayuhin 


ANG BAYAN Marso 29, 2007 


ang mga taktikal na 
opensiba at isulong 
ang digmang bayan 
tungo sa bago at mas 
mataas na antas. 
Ang kalagayang kri- 
sis ay paborable sa 
paglakas at pagsu- 
long ng BHB. 

Ang patakaran ng “globalisa- 
syong neoliberal” na idinidirihe ng 
US at ang patakaran ng pandaigdi- 
gang gera laban sa terorismo ay 
nagbunsod ng walang kapantay na 
antas ng panibagong pandaigdi- 
gang krisis sa ekonomya at pinan- 
sya, pasismo, rasismo at relihiyo- 
song panatisismo, at mga gerang 
agresyon. Sa napakaikling panahon 


mula nang ang US ay maging so- 
long superpower, pinabilis nito ang 
paglala ng krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista. Niyayanig 
ito ng sariling panloob na krisis sa 
ekonomya, lipunan at pulitika at 
ng kumunoy sa Iraq. Ang mga paki- 
kibaka ng mamamayan para sa 
pambansang paglaya, demokrasya 
at sosyalismo ay malinaw na nag- 
papanibagong-sigla at umaali- 
ngawngaw sa buong daigdig. 
Tiwala tayo na 
ang pakikibaka ng 
proletaryado at ma- 
mamayan ng daigdig 
para sa higit na ka- 
layaan, demokrasya, 
katarungang panli- 
punan at lahatang- 
panig na pag-unlad 
ay patuloy na lala- 
wak at mag-iibayo 
laban sa imperyalis- 
mo at reaksyon. Ang 
pagpapanibagong-sigla ng mga an- 
ti-imperyalista at demokratikong 
pakikibaka sa buong mundo ay na- 
katutulong nang malaki sa pagla- 
kas at pagsulong ng rebolusyong 
Pilipino. Sa kabilang panig, nag- 
aambag naman ang mga rebolusyo- 
naryong tagumpay ng sambaya- 
nang Pilipino sa pagsulong ng mga 
rebolusyonaryong pakikibaka ng 
mamamayan ng daigdig. JABI 


17 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Bakit matagumpay at hindi magagapi 
ang Bagong Hukbong Bayan at paano 
makasusulong ang digmang bayan tungo 
sa bago at mas mataas na antas 


Espesyal na Isyu 
Marso 29, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Mensahe ng Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 
Marso 29, 2007 


a okasyon ng ika-38 anibersaryo ng pagtatatag 
S ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), kami sa Ko- 

mite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) ay nagpupugay sa mga Pulang kumander at 
mandirigma ng BHB sa kanilang matatag na pani- 
nindigan, pagpupunyagi, mga sakripsyo at mga 4 
tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka. Iniuu- N 


a 


kol namin ang pinakamataas na parangal sa mga Ra 
rebolusyonaryong martir at lahat ng kasamang nag- r 
alay ng buong buhay nila sa rebolusyonaryong layu- Nagp P 


NY 


ning maglingkod sa sambayanang Pilipino. bed 
Pinagtitibay natin ngayong araw 3 

ang panibagong kapasyahang isu- 
long ang demokratikong rebolusyon 
ng sambayanang Pilipino sa pamu- 
muno ng uring manggagawa at 
ng Partido nito laban sa im- 
peryalismong US at lokal na 
mga 7” snagsasamantalang 
uring malalaking kumpra- 
dor at panginoong maylu- 
pa. Determinado tayong 
kamtin ang ganap na ta- 
gumpay sa pamamagitan 
ng matagalang digmang |, 
bayan na hahantong sa fw? 

pagbagsak ng kontra-re- Ko 
bolusyonarong estado at 
pagtatatag ng demokrati- 
kong estadong bayan. Ang | 4 
Bagong Hukbong Bayan f 

ang pangunahing sandata 


A 
A 

Fi 

IP 


ng Partido at mamamayan sa armadong rebolusyon. 
Masaya nating ipinagdiriwang ang mga natipong 
tagumpay ng BHB mula nang itatag ito noong Marso 
29, 1969. Ikinagagalak natin ang taun-taong mga ta- 
gumpay ng BHB laban sa patakarang todo-gera ng re- 
himeng Arroyo sa kumpas ng US. Nabigo at nagapi ng 
BHB ang Oplan Bantay Laya I sa loob ng limang taon 
(2002-2006) at nasa proseso ito ng pagdudulot ng 
mas marami pang pamatay na dagok laban sa Oplan 
Bantay Laya II, na sinimulan ng kaaway pagpasok ng 
taong ito. Pero nagyayabang pa rin ang pinakamata- 
taas na upisyal ng rehimeng Arroyo at ng pwersang 

militar at pulis na madudurog nila kundi man 
mapawawalang-silbi ang BHB bago umalis sa 
pwesto si Arroyo sa 2010. 

Bilang tugon sa mga duwag na atake at 
kayabangan ng kaaway, ilahad natin kung 
bakit nagtatagumpay at di malulu- 
pig ang BHB sa konteksto ng 
divo. obhetibong sitwasyon at 
j pag-unlad ng mga suheti- 
"WY bong pwersa ng rebolu- 

4 syon. Pagkatapos ay tutu- 
kuyin natin ang mga bul- 
nerabilidad at mahihinang 
bahagi ng naghaharing 
sistema at ipakikita kung 
paano natin kokonsentra- 
han ang mga ito ng mga 
opensibang pampulitika 
at militar upang lalong 
pahinain, ihiwalay at du- 
rugin ang kaaway at isu- 
long ang digmang bayan 
tungo sa bago at mas ma- 
taas na antas. 


